

Adroddiad Blynyddol 
a Datganiad Ariannol 

ar gyfer y cyfnod 12 mis 
hyd at 31 Mawrth 2018 


Annual Report and 
Statement of Accounts 

for the 12 month period 
to 31 March 2018 






Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannol S4C ar 
gyfer y cyfnod 12 mis hyd 
at 31 Mawrth 2018 

Cyflwynir Adroddiad Blynyddol a 
Datganiad Ariannol S4C i’r Senedd 
yn sgTI paragraffau 13(1) a 13(2) i 
atodlen 6 Deddf Darlledu 1990. 


S4C Annual Report and 
Statement of Accounts for 
the 12 month period to 
31 March 2018 

The Annual Report and Statement 
of Accounts for S4C are presented 
to Parliament pursuant to paragraphs 
13(1) and 13(2) of schedule 6 to the 
Broadcasting Act 1990. 


® S4C 2018 

Caniateir atgynhyrchu testun y ddogfen hon yn 
ddi-dal mewn unrhyw fformat neu gyfrwng yn 
amodol ar gywirdeb yr atgynhyrchu ac nad yw’n 
cael ei wneud mewn cyd-destun camarweiniol. 

Rhaid cydnabod hawlfraint S4C 
a nodi teitl y ddogfen. 

Gellir lawrlwytho’r ddogfen hon o 

s4c.cymru 


© S4C 2018 

The text of this document may be reproduced 
free of charge in any format or medium providing 
that it is done so accurately and not in a misleading 
context. 

The material must be acknowledged as S4C 
copyright and the document title specified. 

This document is available for download from 

s4c.cymru 


Mae S4C yn darparu cynnwys a gwasanaethau 
cyfryngol yn yr iaith Gymraeg sydd o safon uchel, 
sy’n cynnig adloniant, gwybodaeth ac sy’n ysbrydoli, 
ac sy’n anelu i gyrraedd cymaint o bobl a phosibl ar y 
llwyfannau cyfoes mwyaf priodol. 

S4C provides high quality content and media services 
in the Welsh language, offering entertainment, 
information and inspiration, and which aim to reach 
the widest audience possible across a range of 
contemporary platforms. 


Cynnwys 

Contents 


4 

S4C a’r iaith Gymraeg 

4 

S4C and the Welsh language 

6 

Y prif ffeithiau 

6 

Key facts 

8 

Cyflwyniad y Cadeirydd 

8 

Chairman’s Introduction 

14 

Cyflwyniad y Prif Weithredwr 

14 

Chief Executive’s Introduction 

20 

Sut berfformiodd S4C yn 2017/18 

20 

Elow S4C performed in 2017/18 

42 

Mesur Perfformiad S4C: 

42 

Measuring S4C’s Performance: 

44 

Defnydd a Chyrhaeddiad 

44 

Usage and Reach 

54 

Gwerthfawrogiad 

54 

Appreciation 

64 

Effaith 

64 

Impact 

74 

Gwerth am Arian 

74 

Value for Money 


84 

Gwasanaethau Cymorth i’n Cynulleidfa 

84 

Support Services for our Audience 

86 

Gweithagreddau S4C ledled Cymru 

86 

S4C’s activities across Wales 

88 

Partneriaeth S4C gyda’r BBC 

88 

S4C’s partnership with the BBC 

90 

Adolygiad S4C 

90 

Review of S4C 

92 

Gweithagreddau Masnachol S4C 

92 

S4C’s Commercial Activities 

94 

Canolfan S4C Yr Egin 

94 

Canolfan S4C Yr Egin 

96 

Addroddiad Llywodraethiant 

96 

Governance Report 

112 

Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, 

112 

Report of the Chairman of the Audit, 


Rheoli Risg, Personel a Chydnabyddiaeth 


Risk management, Personnel and 

Remuneration Committee 

116 

Adroddiad Polisi Cyflogaeth S4C 

116 

S4C’s Employment Policy Report 


Datganiad Ariannol 

120 

Adroddiad yr Awdurdod 

122 

Oriau a ddarlledwyd a chyfarteledd cost yr awr 

124 

Datganiad o Gyfrifoldebau 

126 

Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol 

i Aelodau Awdurdod S4C 

130 

Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr 

132 

Mantolen Gyfun 

134 

Mantolen S4C 

136 

Datganiad Cyfun o Newidiadau Mewn Ecwiti 

138 

Datganiad Uif Arian Cyfun 

140 

Nodiadau i’r Cyfrifon 


Statement of Accounts 

121 

Report of the Authority 

123 

Hours transmitted and average cost per hour 

125 

Statement of Responsibilities 

127 

Independent Auditor’s report to the 

Members of the S4C Authority 

131 

Consolidated Statement of Comprehensive Income 

133 

Consolidated Balance Sheet 

135 

S4C Balance Sheet 

137 

Consolidated Statement of Changes in Equity 

139 

Consolidated Cash Flow Statement 

140 

Notes to the Accounts 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


3 










































































Craith 


S4C a’r iaith Gymraeg 
S4C and the Welsh language 



71 - -V ' 
Hr 


Mae S4C wedi ymrwymo i gefnogi 
defnydd a datblygiad yr iaith Gymraeg. 
S4C is committed to supporting the use 
and development of the Welsh language. 


Mae’r iaith Gymraeg yn greiddiol i 
fodolaeth S4C. 


The Welsh language is central to 
S4C’s existence. 


Mae S4C yn chwarae rhan allweddol wrth 
adlewyrchu diwylliant a chymdeithas 
Cymru a hyrwyddo’r Gymraeg - un o 
drysorau Cymru a’r DU. 


S4C plays a key role in reflecting Welsh 
culture and society and promoting the 
Welsh language - one of the treasures 
of Wales and the UK. 


#T 


Mae 19% o boblogaeth Cymru a 40% o 
blant rhwng 5-15 oed yn siarad Cymraeg. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan 
ei nod o weld nifer y bobl sy’n gallu 
mwynhau siarad a defnyddio’r Gymraeg 
yn cyrraedd miliwn erbyn 2050. 

Mae S4C wedi sefydlu partneriaeth iaith 
newydd gydag Urdd Gobaith Cymru, 
yr Eisteddfod Genedlaethol, y Ganolfan 
Genedlaethol ar gyfer dysgu Cymraeg, 
y mentrau iaith a Llywodraeth Cymru i 
sicrhau ein bod yn cael yr effaith fwyaf 
posibl wrth i ni chwarae rhan allweddol yn 
natblygiad yr iaith. 


19% of the population of Wales and 
40% of children between 5-15 years 
old speak Welsh. 

The Welsh Government has stated its 
aim to see the number of people able to 
enjoy speaking and using Welsh reach a 
million by 2050. 

S4C has established a new language 
partnership with Urdd Gobaith Cymru, 
the National Eisteddfod, the National 
Centre for Learning Welsh, the Mentrau 
Iaith and the Welsh Government 
to ensure we maximise our impact 
in the key role that we play in the 
development of the language. 


W, •• 




Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 

' . "•'5* U' V J 













S4C - Y flwyddyn yn gryno 


+91% 



9.4m 


9.4 miliwn o bobl 
wyliodd S4C drwy’r DU 
ar ryw adeg yn 2017/18 
(2016/17: 9.1m). 

9.4 million individuals 
watched S4C throughout 
the UK at some time 
during 2017/18 
(2016/17: 9.1m). 



Cynnydd o 91% yn niter 
y sesiynau gwylio ar 
gyfryngau cymdeithasol. 
An increase of 91% in the 
number of social media 
viewing sessions. 



37 m 

37 miliwn o sesiynau 
gwylio ar Iwyfannau 
cymdeithasol. 

37 million viewing 
sessions on social 
platforms. 


690,000 45m 

690,000 o bobl yn Mae gwylio ar-lein yn parhau i dyfu'n sylweddol - 45 miliwn 

gwylio S4C ar deledu o sesiynau gwylio ar-lein (i holl raglenni a chynnwys S4C ar 

bob wythnos drwy’r DU Clic, iPlayer a chyfryngau cymdeithasol). 

(2016/17: 614,000). Online viewing continues to grow considerably - 45 million 

690,000 people watched online viewing sessions (for all S4C programmes and 

S4C on TV every week content on Clic, iPlayer and social media), 

throughout the UK 
(2016/17: 614,000). 


Roedd mwy o bobl yn 
gwylio S4C ar deledu nac 
unrhyw bryd ers 2004 - 
Cynnydd o 12% ar draws 
y DU a 5% yng Nghymru. 
More people watched 
S4C on TV than at any 
time since 2004 - A12% 
increase across the UK 
and 5% in Wales. 


+77% 

Ymgysylltiadau gydag 
S4C ar gyfryngau 
cymdeithasol wedi 
cynyddu 77% blwyddyn 
ar-flwyddyn. 
Engagement with S4C 
on social media has 
increased by 77% 
year on year. 


8.2m 

8.2 miliwn o sesiynau 
gwylio ar Clic ac iPlayer. 
8.2 million viewing 
sessions on Clic 
and iPlayer. 



6 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


S4C’s year in a nutshell 


+ 6 % 


£0.79 



C150 


Gweithiodd S4C gyda mwy na 50 o gwmni'au cynhyrchu a 
phartneriaid yn y sector greadigol yng Nghymru a’r DU. 
S4C worked with more than 50 production companies and 
partners in the creative sector in Wales. 


Mae gwylwyr ieuengach 
yn troi at S4C - ar deledu 
ac arlein - Mae nifer y 
gwylwyr rhwng 16-34 
wedi cynyddu 6%. 
Younger viewers are 
turning to S4C - on 
television and online 
Viewers between 16-34 
have increased by 6%. 


4.9m 

Hansh - 4.9 miliwn o 
sesiynau gwylio ar-lein - 
gyda mwyafrif y gwylio 
gan y gynulleidfa 
16-34 oed. 

Hansh - 4.9 million online 
viewing sessions - with 
most viewing from 16-34 
year olds. 


6.9m 

6.9 miliwn o sesiynau 
gwylio i eitemau byrion 
Heno a Prynhawn Da. 
6.9 million viewing 
sessions to short form 
items from Heno and 
Prynhawn Da. 



Mae pob £1 yn werth £2.09 i economi Cymru. 

Mae gwaith S4C yn cael effaith economaidd sylweddol ar 
economi Cymru. Mae bob £1 sy’n cael ei fuddsoddi gan 
S4C yn yr economi yn mwy na dyblu yn ei werth. 

Every £1 is worth £2.09 to the Welsh economy - S4C's work 
has a significant economic impact on the Welsh economy 
Every £1 invested by S4C in the economy more than 
doubles in value. 



Dim ond 79 ceiniog yr 
wythnos y mae’n costio 
i ddarparu gwasanaeth 
S4C fesul gwyliwr teledu. 

It costs only 79 pence 
a week to provide 
S4C’s service for each 
TV viewer. 



32,000 


32,000 o wylwyr wedi 
mynychu digwyddiadau 
cyhoeddus S4C. 

32,000 viewers attended 
S4C’s public events. 



Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


7 







































Cyflwyniad y Cadeirydd 
Chairman’s Introduction 

Huw Jones 



8 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Gwylio 

Ar deledu'n gyffredinol, mae hon wedi bod yn flwyddyn dda. Mae 
gwylio cynnwys S4C wedi cynyddu'n sylweddol - yng Nghymru, 
lie roedd i fyny 5%, ac hefyd ar draws y DU, lie cafwyd cynnydd 
o 12%. Gwelwyd gostyngiad bychan mewn gwylio gan siaradwyr 
Cymraeg yng Nghymru, ond mae’r ffigwr hwnnw'n sefydlog dros 
gyfnod o bedair blynedd, ac o gymryd defnydd ar-lein i ystyriaeth, 
mae’n debygol fod defnydd cyffredinol o’n gwasanaethau gan 
siaradwyr Cymraeg mewn gwirionedd wedi bod ar i fyny. Ar lein, 
mae defnydd o gynnwys S4C ar Clic ac ar iPlayer ill dau wedi 
cynyddu eleni. Felly hefyd, ac yn sylweddol, y defnydd o gynnwys 
S4C trwy Iwyfannau cyfryngau cymdeithasol. 

Viewing 

On television overall, this has been a good year. Viewing of S4C 
content has increased substantially, both in Wales, where it was up 
5% and across the UK, where the increase was 12%. There was a 
small decline in viewing by Welsh speakers in Wales, but the number 
is steady across a four year period and, taking on-line consumption 
into account, it is likely that overall usage of our services by Welsh 
speakers has actually increased. On-line, use of S4C content on both 
S4C Clic and iPlayer has increased this year, as has, substantially, 
consumption of S4C content via social media platforms. 


Mae’n galonogol bod cynifer o elfennau 
gwahanol o raglenni S4C wedi cyfrannu 
i’r llwyddiant hwn. Gwneir defnydd brwd 
o raglenni plant, yn arbennig ar lein. 

Mae brandiau adloniant newydd, megis 
Priodas Pum Mil a Ffit Cymru wedi dod 
yn destun trafod. Mae ein cyfresi drama 
nos Sul, o safon uchel ac yn ami yn heriol, 
wedi dal sylw a dychymyg cenhedlaeth 
iau o wylwyr sydd yn reddfol yn gwneud 
defnydd trwm o wylio 'dal i fyny’ ac ar lein. 
Mae fersiynau Saesneg neu ddwyieithog o 
Un Bore Mercher/ Keeping Faith a Craith 
/ Hidden (y ddau yn gyd-gynyrchiadau 
gyda BBC Cymru), wedi mynd ymlaen i 
ddenu cynulleidfaoedd sylweddol a chlod 
gan y beirniaid ar sianeli a rhwydweithiau 
Saesneg eu hiaith. Mae Bang a Byw 
Celwydd wedi gweld cyfresi drama 
Cymraeg wedi eu his-deitlo yn cael eu 
gwerthu i Ewrop a Gogledd America. 


It is heartening that many different 
elements of S4C programming have 
contributed to this success. Children’s 
programmes are consumed avidly, 
particularly on-line. New entertainment 
brands, such as Priodas Pum Mil and Ffit 
Cymru, have become talking points. Our 
high quality, often challenging, Sunday 
night drama series have caught the 
attention and imagination of a younger 
generation of viewers, for whom catch¬ 
up and on-line viewing is second nature. 
English-language or bilingual versions 
of Un Bore Mercher/Keeping Faith and 
Craith/Hidden (both co-productions 
with BBC Wales), have gone on to secure 
substantial audiences and critical acclaim 
on English-language channels and 
networks. Bang and Byw Celwydd have 
seen subtitled Welsh-language drama sold 
to Europe and North America. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


9 







Cyflwyniad y Cadeirydd 
Chairman’s introduction 

Huw Jones 




Mae darparu deunydd 
deniadol ar gyfer 
siaradwyr Cymraeg ifanc, 
yn yr oed hwnnw pan 
maen nhw’n gwneud 
penderfyniadau greddfol 
ynglyn a’u defnydd iaith 
personol, yn eithriadol 
o bwysig ar gyfer 
datblygiad yr iaith. 
Providing attractive 
material for young 
Welsh speakers, at 
the age when they are 
instinctively making 
decisions regarding their 
personal language use, 
is critically important 
for the development 
of the language. 


Dim ond 70% o amser gwylio’r sgrin 
deledu sydd bellach yn digwydd adeg 
y darllediad cyntaf. Mae’r un patrwm yn 
berthnasol i S4C. Mae nifer o’r cyfresi 
drama yma wedi dyblu eu ffigurau 
gwylio yn dilyn y darllediad byw. 

Mae cynnig casgliadau bocs o gyfresi 
penodol wedi hwyluso’r patrymau 
gwylio yma ymhellach. 

Gwnaeth chwaraeon gyfraniad mawr i’r 
gwylio eleni, yn arbennig pan enillwyd 
yr hawl i ddarlledu gemau Cymru yn 
rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd. Mae 
chwaraeon yn elfen graidd i ganiatau i ni 
gadw mewn cysylltiad gyda siaradwyr 
Cymraeg ifanc a gwylwyr llai rhugl. 

Un achos arbennig i’w ddathlu oedd 
lawnsiad llwyddiannus Hansh, ein brand 
arbennig ar gyfer pobl ifanc. Mae hyn 
wedi caniatau datblygu arddull newydd a 
dull newydd o ymwneud a’r gynulleidfa o 
fewn ein cynnwys - ar y teledu ac ar gyfer 
deunydd digidol penodol. Mae darparu 
deunydd deniadol ar gyfer siaradwyr 
Cymraeg ifanc, yn yr oed hwnnw pan 
maen nhw’n gwneud penderfyniadau 
greddfol ynglyn a’u defnydd iaith 
personol, yn eithriadol o bwysig ar gyfer 
datblygiad yr iaith. Ry’n ni’n credu fod 
y fenter newydd yma’n cynnig gobaith 
mawr ar gyfer y dyfodol yn y cyswllt hwn. 

Cerrig Milltir 

Ym mis Tachwedd, fe wnaethon ni arwyddo 
ein Cytundeb Partneriaeth newydd 
gyda’r BBC. Mae’n tynnu ynghyd holl 
agweddau gwahanol y berthynas rhwng 
y ddau gorff - cyllido, cyflenwi rhaglenni, 
cydweithio technegol a chreadigol - mewn 
un datganiad o fwriad cynhwysfawr, sy’n 
cael ei seilio ar ymrwymiad allweddol yn 
Siarter y BBC. Mae’n garreg filltir bwysig yn 
y berthynas, gan danlinellu pwysigrwydd 
cydweithio er budd y gynulleidfa ac 
annibyniaeth y ddau ddarlledwr. 


Only 70% of time spent watching a TV 
screen is now in real time. The same 
pattern applies to S4C. Many of these 
drama series have doubled their viewing 
figures after live transmission. The 
introduction of box sets for selected 
series has further facilitated these 
viewing patterns. 

Sport made a big contribution to viewing 
this year, particularly the coverage of the 
Wales World Cup Qualifiers to which we 
were able to obtain rights. Sport is a key 
element in enabling us to keep in touch 
with young Welsh-speakers and less 
fluent viewers. 

A particular cause for celebration was 
the successful launch of Hansh, our 
dedicated brand for young people. This 
has allowed a new style and a new form 
of engagement to emerge both within 
TV content and digital-only material. 
Providing attractive material for young 
Welsh speakers, at the age when they are 
instinctively making decisions regarding 
their personal language use, is critically 
important for the development of the 
language. We believe that this new 
initiative offers great hope for the 
future in this regard. 

Milestones 

In November, we signed our new 
Partnership Agreement with the BBC. 

It brings together the different aspects 
of the relationship between our two 
organisations - funding, programme 
supply, technical and creative cooperation 
in a single, overarching statement of 
intent, underpinned by a key commitment 
in the BBC’s Charter. It is an important 
landmark in the relationship, underlining 
the importance of co-operation for 
the benefit of audiences and of the 
independence of both broadcasters. 


10 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 




Dim ond 70% o amser 
gwylio’r sgrin deledu 
sydd bellach yn digwydd 
adeg y darllediad cyntaf. 
Only 70% of time spent 
watching a TV screen is 
now in real time. 


Roedd cyhoeddi adolygiad Euryn 
Ogwen Williams o S4C, ochr yn ochr ag 
ymateb y Llywodraeth iddo, yn garreg 
filltir bwysig arall yn ein hanes. Mae yma 
gydnabyddiaeth fod angen ail-ddiffinio 
cylch gorchwyl statudol S4C i gynnwys 
anghenion yr oes ddigidol. Fel mae’r 
Adolygiad yn ei argymell, gallwn bellach 
fwrw mlaen yn hyderus a’n strategaeth 
ddigidol gan wybod fod yna gytundeb 
eang y dylai S4C fod yn darparu 
gwasanaethau cyfryngau cyhoeddus 
Cymraeg ar ystod o Iwyfannau, 
hen a newydd. 

Un o dasgau cyntaf Owen Evans fel 
ein Prif Weithredwr newydd oedd 
adolygu ein strategaeth ddigidol. Mae 
ei gyflwyniad i’r Adroddiad Blynyddol 
yma’n gosod allan ei phrif bwyntiau ac 
roedd Bwrdd yr Awdurdod yn falch o 
gymeradwyo clustnodi Elm y flwyddyn 
ar gyfer ei rhoi ar waith yn ystod y 
tair blynedd nesaf. Bydd yr arian hwn 
yn fan cychwyn i sefydlu’r ganolfan 
ddata a phersonoleiddio newydd fydd 
yn rhan o’n pencadlys newydd yng 
Nghaerfyrddin. Mae’r cynlluniau ar gyfer 
y symud yn dilyn yr amserlen sydd wedi 
ei gosod ac mae symud pencadlys corff 
cenedlaethol i Dde-Orllewin Cymru yn 
cael ei weld yn lleol fel datganiad anferth 
o hyder ym mhotensial economaidd a 
chreadigol yr ardal ac yn gam i wrthsefyll 
y duedd gyffredinol i dwf gael ei ganoli 
ar brifddinasoedd. Mae’r cysylltiad 
rhwng cyfleoedd economaidd a ffyniant 
cymunedau Cymraeg hefyd yn glir. 

Yr Iaith Gymraeg 

Mae hi wastad wedi bod yn fater o 
synnwyr cyffredin fod sianel deledu 
Iwyddiannus yn elfen allweddol o 
gynnal iaith leiafrifol yn y byd modern. 
Gyda pholisi iaith yn faes cyfrifoldeb 
Llywodraeth Cymru, a pholisi darlledu yn 
parhau’n gyfrifoldeb San Steffan, awgrym 
yr Adolygiad yw y dylai S4C sefydlu 
partneriaeth ffurfiol gyda Llywodraeth 
Cymru ac asiantaethau eraill sydd a’r 
gwaith o gefnogi’r iaith Gymraeg. Mae gan 
yr Adolygiad eiriau cryfion am yr angen 
am bartneru effeithiol ac mae’n rhaid i ni 
gymryd sylw o’r rhain. Cymerwyd camau 
pwysig eisoes, gyda’r prif gyrff yn y maes 
yn awr yn cyfarfod yn rheolaidd i adnabod 
a chydweithio ar brosiectau allweddol. 

Y meysydd amlwg ar gyfer y fath 
gydweithio, gan adeiladu ar ymdrechion y 
presennol, fydd addysg, dysgu Cymraeg, 
plant, pobl ifanc a sgiliau. 


The publication of Euryn Ogwen 
Williams’ review of S4C, together with 
the Government’s response, was another 
important milestone in our history. The 
need for S4C’s statutory remit to be 
redefined to encompass the needs of the 
digital age has been acknowledged. As 
the Review recommends, we can now 
pursue our digital strategy confident 
in the knowledge that there is broad 
support for the view that S4C should be 
a comprehensive Welsh language media 
service provider on a range of platforms, 
old and new. 

One of Owen Evans’s first tasks as our 
new Chief Executive was to review our 
digital strategy. His introduction to this 
Annual Report sets out its main points 
and the Authority Board was pleased to 
approve the allocation of Elm per annum 
specifically for its implementation during 
the next three years. This funding will 
kick-start the establishment of the new 
data and personalisation centre which 
will be based at our new headquarters in 
Carmarthen. Plans for the move are on 
track and moving the HQ of a national 
organisation to South West Wales is seen 
locally as a huge statement of confidence 
in the area’s economic and creative 
potential and a counterbalance to the 
prevailing trends for growth to be centred 
exclusively on capital cities. The link also 
between economic opportunities and 
the survival of Welsh-speaking 
communities is clear. 

The Welsh Language 

It has always been a matter of common 
sense that a successful television channel 
is a key element in sustaining a minority 
language in the modern world. With 
language policy being the preserve of 
the Welsh Government, and broadcasting 
policy remaining a Westminster 
responsibility, the Review suggests that 
S4C should establish a formal partnership 
with the Welsh Government and other 
agencies which have a remit to support 
the Welsh language. The Review has some 
strong words about the need for effective 
partnership and we must heed these. 
Important steps have already been taken, 
with the lead organisations now meeting 
regularly to identify and work together on 
key projects. The obvious fields for such 
collaboration, building on existing efforts, 
will be education, language learning, 
children, young people and skills. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


11 









cc 


Mae’n oes aur i 
gynhyrchwyr cynnwys. 
Mae’r byd yn fwy agored 
nag erioed i gynnyrch 
gwych ym mha iaith 
bynnag y’i gwneir. 

It is a golden age for 
content producers. The 
world is more open than 
ever to high quality 
content in whatever 
language it is made. 


Cyllido 

Roeddem yn falch iawn fod Llywodraeth 
y DU, wrth ymateb i’r Adolygiad, wedi 
cytuno i gadw ein cyllido DCMS ar ei lefel 
bresennol am y ddwy flynedd nesaf ac i 
dderbyn argymhelliad yr Adolygiad bod 
angen sicrhau bod ariannu S4C yn cael ei 
roi ar seiliau sefydlog a thryloyw ar gyfer 
y dyfodol. Mae’n glir nad yw’n ddymunol i 
gwestiwn cyllido S4C godi ei ben bob tro 
y bydd y Llywodraeth yn cynnal adolygiad 
gwariant, yn ogystal a phan fydd lefel y 
ffi drwydded yn cael ei drafod. Gwelir y 
math o sicrwydd ariannu pum mlynedd 
y mae’r Siarter yn ei roi i’r BBC fel ffon 
fesur, ac mae hyn yn ymddangos yn ffordd 
synhwyrol ymlaen. 

Rydym yn deall goblygiadau hyn ar 
gyfer lefel setliad y ffi drwydded yn ei 
chyfanrwydd yn 2022. Nodwn fodd 
bynnag fod cyfrifoldeb am benderfynu 
lefel cyllido S4C yn aros gyda’r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac 
na fydd hyn yn newid hyd yn oed os bydd 
y cyfan o gyllido S4C yn y pen draw yn 
dod o’r ffi drwydded. Mae hyn, yn ogystal 
a’r ymrwymiad clir i annibyniaeth S4C a 
welir yn ymateb yn Llywodraeth, ac hefyd 
yr ymrwymiad cyfatebol a roddir yn ein 
Cytundeb Partneriaeth newydd gyda’r 
BBC, a arwyddwyd ym mis Tachwedd, yn 
rhoi hyder i ni na fyddai newid o’r math yn 
tanseilio annibyniaeth S4C. 

Llywodraethiant 

Mae’r Adolygiad yn argymell y dylai S4C 
gael ei ail-gyfansoddi ar ffurf Bwrdd 
Unedol, tebyg i fodel llywodraethiant 
newydd y BBC. Yn rhy ami yn y gorffennol 
fe fu canfyddiad fod S4C a’r Awdurdod yn 
gyrff ar wahan, felly rydym yn croesawu 
hyn. Fe fyddwn yn hapus i esblygu’r 
strwythur presennol i ffurfio bwrdd 
cysgodol tra’n disgwyl deddfwriaeth. 

Bydd ein tasg yn hyn o beth yn cael ei 
helpu’n fawr gan benodiad tri aelod 
newydd i Fwrdd yr Awdurdod. 

Mae’r Adolygiad hefyd yn awgrymu 
integreiddio gweithgareddau masnachol 
S4C yn fwy agos gyda’n hamcanion 
ar gyfer y gwasanaeth cyhoeddus. 

Mae adolygiad y Prif Weithredwr o’n 
strategaeth fasnachol hefyd yn gwneud 
hyn yn rhywbeth i’w ddymuno’n fawr. Er 
gwaethaf colled i’n cronfeydd masnachol 
yn sgTI mentrau masnachol megis Loteri 
Cymru, sydd i’w resynu, mae’n werth 
nodi fod perfformiad gweithgareddau 
masnachol yn eu cyfanrwydd wedi 
parhau’n gadarnhaol. 


Funding 

We were very glad that the UK 
Government, in responding to the Review, 
agreed to maintain our DCMS funding at 
existing levels for the next two years and 
to accept the review’s conclusion that 
there is a need to ensure S4C funding is on 
a stable and transparent footing. Clearly, 
it is not desirable for the question of S4C 
funding to raise its head every time there 
is a government spending review, as well 
as when the level of the licence fee is 
discussed. Identifying as a benchmark the 
kind of five year funding visibility which 
the Charter provides for the BBC, seems 
a sensible way forward. 

We understand the implication this has 
for the overall level of the licence fee 
settlement in 2022. We note however that 
responsibility for deciding the level of 
S4C funding remains with the Secretary 
of State for Digital, Culture, Media and 
Sport and that this will not change even 
if the whole of S4C funding eventually 
derives from the licence fee. This, 
together with the clear commitment to 
S4C independence in the Government’s 
response, as well as the corresponding 
commitment in our new Partnership 
Agreement with the BBC agreed in 
November, gives us confidence that 
such a move would not undermine 
S4C’s independence. 

Governance 

The Review recommends that S4C be 
reconstituted in the form of a Unitary 
Board, similar to the BBC’s new 
governance model. Too often in the past 
there has been a perception that S4C and 
the Authority are separate bodies, so we 
welcome this. We will be happy to evolve 
the present structure to form a shadow 
board while awaiting legislation. We 
will be greatly helped in this task by the 
appointment of three new members to 
the Authority Board. 

The Review also suggests integrating 
S4C’s commercial activities more closely 
with our public service ambitions. The 
Chief Executive’s review of our commercial 
strategy also makes this highly desirable. 

It is worth noting that despite regrettable 
losses to our commercial reserves caused 
by the exposure to commercial ventures, 
including Loteri Cymru, the overall 
contribution of commercial activities 
to our mission has remained positive. 


12 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 




Ar ystod o Iwyfannau ac 
mewn ffyrdd amrywiol, 
mae’n rhaid i ni geisio 
bodloni anghenion yr 
holl siaradwyr Cymraeg 
- cynulleidfa heddiw yn 
ogystal ag un yfory. 

On a range of platforms 
and in different ways, 
we must seek to meet 
the needs of all Welsh 
speakers - today’s 
audience as well as 
that of tomorrow. 


Yn ogystal, dros y pum mlynedd diwethaf, 
mae £15m o gyllid cyd-gynhyrchu, 
llawer ohono ar ffurf hawliau darlledu 
ar gyfer marchnadoedd eraill sy’n cael 
eu gwerthu ymlaen llaw, wedi gwneud 
cyfraniad ychwanegol pwysig i werthoedd 
cynhyrchu ar y sgrin. 

Y Ffordd Ymlaen 

Mae S4C wedi hen ennill ei le fel 
darlledwr gwasanaeth cyhoeddus, gyda 
swyddogaeth benodol, o fewn y drefn 
ryngwladol a Phrydeinig. Er y bydd arian yn 
dyn, mae yna ymrwymiad o sefydlogrwydd 
am beth amser i ddod, sydd ddim ar gael 
i bob corff cyhoeddus. Mae’n oes aur i 
gynhyrchwyr cynnwys. Mae’r byd yn fwy 
agored nag erioed i gynnyrch gwych ym 
mha iaith bynnag y’i gwneir. Mae rhai o’n 
cynyrchiadau diweddar yn rhoi sylfaen 
wych i adeiladu arno. 

Wrth i siap cyfryngau adloniant a 
chyfathrebu’r dyfodol barhau i esblygu, fe 
fydd gan S4C ran ganolog ac unigryw i’w 
chwarae yn y gwaith o sicrhau amlygrwydd 
a llewyrch i’r iaith Gymraeg. Ar ystod o 
Iwyfannau ac mewn ffyrdd amrywiol, 
mae’n rhaid i ni geisio bodloni anghenion 
yr holl siaradwyr Cymraeg - cynulleidfa 
heddiw yn ogystal ag un yfory. Bydd y 
pynciau a’r cwestiynau y bydd yn rhaid 
eu hwynebu yn rhan allweddol o waith yr 
Awdurdod, ac o’r Bwrdd Unedol fydd yn ei 
ddilyn, yn y blynyddoedd i ddod. 


Furthermore, over the past five years, 

£15rm of co-production funding, much of 
it in the form of pre-sales of broadcasting 
rights to other markets, has made an 
important additional contribution to on¬ 
screen production values. 

The Way Ahead 

S4C has a clearly defined and well- 
established role as a public service 
broadcaster within the UK and 
international order. Funding will be tight, 
but there is a commitment to stability for 
some time to come, which is not available 
to every public body. It is a golden age 
for content producers. The world is more 
open than ever to high quality content in 
whatever language it is made. Some of our 
recent productions provide a wonderful 
basis from which to move forward. 

As the shape of future entertainment and 
communication media continues to evolve, 
S4C will have a central and unique role to 
play in the work of ensuring prominence 
and success for the Welsh language. On a 
range of platforms and in different ways, 
we must seek to meet the needs of all 
Welsh speakers - today’s audience as well 
as that of tomorrow. The issues and choices 
to be faced will be a key part of the work of 
the Authority and the Unitary Board which 
will follow it, in the years to come. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


13 








Cyflwyniad y Prif Weithredwr 

Chief Executive’s Introduction 

Owen Evans 



14 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Hwn yw fy adroddiad blynyddol cyntaf fel Prif Weithredwr S4C. 
Hoffwn ei ddefnyddio i adrodd ar y flwyddyn ddiwethaf ond hefyd 
i edrych ar y ffordd y mae’r flwyddyn honno yn cefnogi ein dyfodol, 
dyfodol fel darparwr Cyfryngau Gwasanaeth Cyhoeddus yn hytrach 
na dim ond Darlledwr Gwasanaeth Cyhoeddus. Wrth wneud hyn, 
byddaf yn amlinellu ein gweledigaeth i fod yn arloeswr ym maes 
darlledu'r cyfryngau, gan ddefnyddio’r amrywiaeth o sianeli sydd ar 
gael i ni i wasanaethu ein cynulleidfa yn well. Mae’r ffaith bod gennym 
bellach dair blynedd o sefydlogrwydd yn ein cyllid yn droednodyn 
pwysig oherwydd gallwn ’nawr gynllunio ar gyfer y dyfodol. 

This is my first annual report as Chief Executive of S4C. I’d like to 
use it to report on the past year but also with an eye on how that 
year supports our future, a future as a Public Service Media provider 
rather than just a Public Service Broadcaster. In doing this I will spell 
out our vision to be an innovator in media broadcast, using the 
range of channels at our disposal to better serve our audience. The 
fact that we now have three years of stability in our funding is an 
important footnote to now being able to plan for the future. 


‘Times they are a changin’ chwedl Bob 
Dylan. Gyda dyfodiad Netflix, Amazon, 
Facebook a Facebook Watch, Youtube yn 
ei amryw ffurfiau, ac, yn fwyaf diweddar, 
Apple, mae’r byd darlledu wedi newid 
am byth, gan ddod a chyfleoedd a 
bygythiadau yn ei sgtl. Un o’r manteision 
yw nad yw’r gwyliwr wedi cael cymaint 
o ddewis ac nad oes cymaint o gynnwys 
wedi cael ei gynhyrchu erioed o’r 
blaen, ond, ar y Haw arall, mae’n rhaid 
i ddarlledwyr llai gystadlu mewn byd 
darlledu cymhleth sy’n newid yn gyflym. 
Ond rwyf o’r tarn y gallwn ni wneud hynny. 

Mae llawer o sylwebyddion a darlledwyr 
yn dechrau sylwi ar y newidiadau yn y 
patrymau gwylio, a goblygiadau hynny 
ar gyfer eu dyfodol. Mae pobl ifanc, yn 
arbennig, yn troi eu cefn ar raglennu lliniol 
neu raglennu wedi’i drefnu, gan fwynhau 
cynnwys ar ffurf fyrrach, a ddarperir yn ami 
gan eu cyfoedion. Mae llwyddiant Flansh 
wedi amlygu hyn, wrth i ni fuddsoddi mewn 
modelau a oedd yn addas i’r gynulleidfa 
honno o ran y cynnwys a’r dull dosbarthu. 
Mae fy ngrwp oedran fy hun yn mynnu 
cael gwasanaeth mwy personol, ac yn 
gwylio eu cynnwys yn gynyddol trwy’r 
gwasanaeth dal i fyny ar y brif sgrin, neu 
drwy ddyfeisiau symudol neu glyfar. Mae 
miloedd ar filoedd, wrth gwrs, yn parhau 
i fwynhau ein cynnwys yn y modd 
traddodiadol trwy ein prif sianel. 


‘Times they are a changin’ as Bob Dylan 
sang. With the emergence of Netflix, 
Amazon, Facebook and Facebook Watch, 
Youtube in its many guises and most 
recently Apple, the broadcast landscape 
has irrevocably changed bringing with it 
opportunities and threats. Good is that 
the viewer has never had so much choice 
and so much content being produced, 
the downside is that smaller broadcasters 
must compete in a complex and rapidly 
changing landscape, but I believe we can. 

Many observers and broadcasters are 
beginning to witness the shifts in viewing 
patterns and what that means for their 
futures. Young people in particular are 
moving away from linear or scheduled 
programming, enjoying shorter form 
content, often provided by their peers. 

The success of Flansh has demonstrated 
this as we invested in content and 
distribution models that suit that audience. 
My own age group are demanding a more 
personalised service and increasingly 
watching their content via catch up on 
the main screen or via mobile or smart 
devices. Many thousands, of course, 
continue to enjoy our content in the 
traditional means through our 
main channel. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


15 







Cyflwyniad y Prif Weithredwr 

Chief Executive’s Introduction 

Owen Evans 




Personoli, ynghyd a 
chynnwys gwych, 
fydd yr ateb. 
Personalisation, allied 
to great content will 
be the key. 


Er i ni ystyried, ar un adeg, bod hyn 
yn golygu gorfod dilyn dau Iwybr, un 
traddodiadol ac un digidol, byddwn 
yn gallu achub ar y cyfle yn y dyfodol i 
ddyfeisio cyfres o Iwyfannau hyblyg ond 
heini sy’n addas ar gyfer pob cynulleidfa. 

Er bod llawer o bobl yn darogan y bydd 
rhaglennu lliniol yn diflannu oddi ar ein prif 
sianel ddarlledu yn ystod y deg i bymtheng 
mlynedd nesaf, yr her i ni ’nawr fydd 
cydbwyso’r hyn yr ydym yn ei ddosbarthu 
er mwyn gwasanaethu ein cynulleidfaoedd 
yn y ffordd orau. Personoli, ynghyd a 
chynnwys gwych, fydd yr ateb. 

Dyna pam yr ydym wedi cyhoeddi 
buddsoddiad o £3 miliwn yn y technolegau 
a’r cynnwys a fydd yn ein galluogi i 
ddarparu gwasanaeth mwy personol i’n 
gwylwyr. Ac rydym yn edrych ymlaen 
at sefydlu ein Pencadlys newydd yng 
Nghaerfyrddin yn ganolbwynt ar gyfer y 
datblygiad digidol arloesol hwn. Bydd hyn 
yn golygu y gallwn adeiladu ein perthynas 
a’r gynulleidfa, a hynny o fod yn berthynas 
un i filoedd i fod yn brofiad sy’n nes at 
berthynas un i un. Ond beth am y cynnwys? 

Mae S4C wedi cael blwyddyn dda. 
Cyrhaeddwyd y gynulleidfa fwyaf ledled 
y Deyrnas Unedig oddi ar 2004, diolch yn 
rhannol i flwyddyn ragorol o ran darlledu 
chwaraeon. Bu cynnydd o 12% yn un o’n 
grwpiau demograffig allweddol, sef pobl 
rhwng 45 a 64 oed. Bu cynnydd o 7% yn 
nifer y bobl a oedd yn gwylio ar-lein. I’r 
rheiny sy’n ddigon ffodus i fod rhwng 16 
a 34 oed, cofnodwyd bron i bum miliwn 
o sesiynau gwylio ar gyfer Hansh. Rydym 
hefyd wedi gwneud tipyn o gynnydd o 
ran gweithio gyda darlledwyr partner. 
Comisiwn gwreiddiol gan S4C oedd Un 
Bore Mercher (neu Keeping Faith), a 
ddosbarthwyd gyda’n partneriaid, BBC 
Cymru. Erbyn hyn, ymddengys mai hon 
fydd y gyfres gyntaf a gomisiynwyd gan 
S4C i gael ei darlledu ar BBC1. Rydym 


Whilst once we viewed this as having to 
ride two paths, one traditional, one digital, 
the future presents the opportunity for 
us to grasp the opportunities and devise 
a flexible but nimble series of platforms 
suited to each audience. Whilst many 
can see the eventual demise of linear 
programming such as on our main 
broadcast channel over the next ten to 
fifteen years, for us now the challenge will 
be to rebalance our distribution so as to 
best serve our audiences. Personalisation, 
allied to great content will be the key. 

That’s why we have announced a £3m 
investment in the technologies and 
content that will allow us to deliver a more 
personalised service for our viewers. And 
we’re looking forward to establishing our 
new HQ in Carmarthen as the hub for 
this digital innovation. This will mean that 
we can build our relationship with the 
audience from being one to thousands to 
a more one to one experience. But what of 
the content? 

S4C has had a good year. Its highest reach 
across the UK since 2004, thanks in part 
to a bumper year for sports coverage. A 
12% increase in reach for one of our key 
demographics, the 45-64 year olds. A 
7% rise in viewing online. For those lucky 
enough to be 16-34 Hansh has attracted 
nearly 5 million viewing sessions. We’ve 
also made great inroads into working with 
partner broadcasters. Un Bore Mercher 
(or Keeping Faith) was an S4C originated 
commission, delivered with our partners 
BBC Wales, now destined to be the first 
S4C commissioned series to be shown 
on BBC1. We’ve also had success in co¬ 
commissioning with Channel 4 and Channel 
5 have now invested in commissioning 35 
Days, another S4C original developed and 
produced by Boom. 


16 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 




Rwyf wedi gosod y nod 
o sicrhau ein bod yn 
canolbwyntio ar gefnogi’r 
gwaith o ddatblygu 
cynnwys gwych, 
llwyfannau dosbarthu 
hyblyg a marchnata 
greddfol yn y dyfodol. 

I have set the goal 
of ensuring that our 
focus is on supporting 
the development of 
great content, flexible 
distribution platforms 
and intuitive marketing 
as our future. 


hefyd wedi llwyddo i gyd-gomisiynu gyda 
Channel 4, ac mae Channel 5 bellach 
wedi buddsoddi mewn comisiynu 35 
Diwrnod, sef cyfres wreiddiol arall ar S4C, a 
ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd gan Boom. 

Rydym wedi ailwampio nifer o’n hoff 
frandiau, gan gynnwys Cefn Gwlad a 
Dechrau Canu Dechrau Canmol, a hynny 
yn llwyddiannus iawn. Rwy’n edrych 
ymlaen at weithio gyda’n cynulleidfa yn 
ystod y flwyddyn i ddod, gan gymryd mwy 
o risgiau, ond hefyd ailadrodd rhai o’n 
llwyddiannau, boed y rheiny’n ddramau 
eithriadol, yn rhaglenni plant difyr ac 
addysgol, yn rhaglenni adloniant a 
ffeithiol na ellir eu colli, neu’n rhaglenni 
chwaraeon rhagorol. 

Hoffwn dalu teyrnged i’r gwaith a wnaed 
gan Amanda Rees a’i thlm, yn ogystal 
a’n myrdd o bartneriaid cynhyrchu, o ran 
gwella ein rhaglenni, treialu fformatau ac 
amserlenni newydd, a rhoi bywyd newydd 
i rai o’n rhaglenni mwy sefydledig, a hyn 
oil yn wyneb cyllidebau sy’n lleihau a 
disgwyliadau uwch gan y gynulleidfa. 

Rwyf wedi gosod y nod o sicrhau ein bod 
yn canolbwyntio ar gefnogi’r gwaith o 
ddatblygu cynnwys gwych, llwyfannau 
dosbarthu hyblyg a marchnata greddfol 
yn y dyfodol. Mae hyn wedi golygu 
adolygu llawer o’n gweithgareddau 
parhaus. Un o’r gweithgareddau pwysicaf 
fu ail-ffocysu ein his-gwmni'au masnachol 
i gefnogi’r nodau hyn. Hoffwn fanteisio 
ar y cyfle hwn i ddiolch i gadeirydd 
ymadawol ein Bwrdd Masnachol, Carol 
Bell, am ei hegni a’i phenderfyniad wrth 
sefydlu portffolio masnachol cytbwys 
sydd wedi cyflawni ar gyfer S4C. Bydd y 
gronfa fasnachol yn parhau i weithredu 
dull portffolio cytbwys ac yn cymryd 
risgiau, ond bydd hynny yn fwyfwy o ran 
buddsoddiadau neu weithgareddau sy’n 
cefnogi ein nodau allweddol. 

Bydd S4C yn parhau i fod yn ddarlledwr 
annibynnol a phenderfynol sy’n gweithio 
gydag eraill i gyflwyno rhaglenni gwych, 
ond sydd hefyd yn cofio ei etifeddiaeth 
a’r rhesymau dros ei sefydlu. Rydym 
wedi dangos ein hymrwymiad i lunio 
partneriaethau ac i feddwl mewn ffordd 
ffres am y modd yr ydym yn gweithio. 

Wrth agor ein Pencadlys newydd, bydd 
gennym yr hyblygrwydd a’r cryfder a 
ddaw yn sgil gweithio o dair gwahanol 
swyddfa, yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a 
Chaernarfon. Byddwn hefyd yn gweithio 
gyda’n partneriaid cynhyrchu i adlewyrchu 


We’ve revamped many of our cherished 
brands, including Cefn Gwlad and Dechrau 
Canu Dechrau Canmol to considerable 
success. I’m looking forward to working 
with our audience over the coming 
year to take more risks but to also 
replicate some of the successes we’ve 
had whether it’s been our extraordinary 
dramas, entertaining and educational 
children’s programmes, our must watch 
entertainment and factual and outstanding 
sports coverage. 

I’d like to pay tribute to the work that 
Amanda Rees and her team and our 
myriad of production partners have 
done in improving our programming, 
trialling new formats and schedules, 
breathing life into some of our more 
established programmes with a backdrop 
of decreasing budgets and rising audience 
expectations. 

I have set the goal of ensuring that our 
focus is on supporting the development 
of great content, flexible distribution 
platforms and intuitive marketing as 
our future. This has meant reviewing 
many of our on-going activities. One 
of the most pressing has been the re¬ 
focusing of our commercial subsidiaries 
to support these aims. I’d like to take this 
opportunity to thank the out-going chair 
of our Commercial Board, Carol Bell, 
for her energy and drive in establishing 
a balanced commercial portfolio that 
has delivered for S4C. The commercial 
fund will continue to operate a balanced 
portfolio approach and will take risks but 
increasingly in investments or activities 
that support our key goals. 

S4C will continue to be an independent 
and determined broadcaster that works 
with others to deliver great programming 
but also remembers its heritage and the 
reasons for its inception. We have shown 
our commitment to partner and to think 
afresh about how we work. With our new 
HQ we will have the flexibility and strength 
of working from three diverse offices, in 
Carmarthen, Cardiff and Caernarfon. We 
will also work with our production partners 
to better reflect the geography of Wales. 
We have also signed a ground-breaking 
partnership with the BBC, outsourcing 
our transmission and other technical 
services but also deepening our strategic 
relationship. We will use that strength 
and diversity to work closely with our 
partners to support the development of 
the Welsh language, focusing our attention 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


17 











Bydd S4C yn parhau i fod 
yn ddarlledwr annibynnol 
a phenderfynol sy’n 
gweithio gydag eraill 
i gyflwyno rhaglenni 
gwych, ond sydd hefyd 
yn cofio ei etifeddiaeth a’r 
rhesymau dros ei sefydlu. 
S4C will continue to 
be an independent 
and determined 
broadcaster that works 
with others to deliver 
great programming 
but also remembers its 
heritage and the reasons 
for its inception. 


daearyddiaeth Cymru yn well. At hynny, 
rydym wedi llofnodi partneriaeth arloesol 
gyda’r BBC, gan allanoli ein gwasanaethau 
darlledu a gwasanaethau technegol eraill, 
a dyfnhau ein perthynas strategol ar yr 
un pryd. Byddwn yn defnyddio’r cryfder 
a’r amrywiaeth honno i weithio'n agos 
gyda’n partneriaid i gefnogi datblygiad y 
Gymraeg, gan ganolbwyntio ar raglenni 
allweddol y gallwn eu cefnogi. Yn sail i 
hyn fydd ein hymrwymiad i’r sector yng 
Nghymru, sector sy’n parhau i gyflenwi 
buddion arloesol ac economaidd ledled 
y wlad. 

Mae gennym uchelgais rhyngwladol hefyd. 
Mae ein fformatau yn gystadleuol ac mae 
ein brand yn gryf. Trwy werthu rhaglenni 
yn rhyngwladol, er enghraifft dramau 
mewn arddull ‘Sgandi’ i Sgandinafia, a 
rhaglenni am gynllwynion gwleidyddol i’r 
Unol Daleithiau, mae yna awgrym ein bod 
ni a’n partneriaid cynhyrchu yn gwneud 
rhywbeth yn iawn. Hoffwn gyflwyno 
ein cynnwys i’r byd, ond hefyd ddod a’r 
gorau i Gymru wrth i ni sicrhau persbectif 
rhyngwladol ar gyfer cynulleidfa sy’n gofyn 
am hynny yn gynyddol. 

Ysgrifennodd Dr Elain Price, ‘Nid Sianel 
Gyffredin Mohoni’. Ein natur unigryw yw 
ein cryfder. Mae’n amlwg eleni bod gennym 
lawer i adeiladu arno, a llawer i’w wneud. 


on key programmes we can support. 
Underpinning this will be our commitment 
to the sector in Wales, a sector that 
continues to deliver innovation and 
economic benefits across the nation. 

Internationally too, we have ambition. 

Our formats are competitive and our 
brand strong. With international sales 
of Scandic style drama to Scandinavia, 
programmes with political intrigue to 
the US, it’s enough to suggest that we 
and our production partners might be 
doing something right. I’d like to take 
our content to the world but also to 
bring the best to Wales as we ensure an 
international perspective for an audience 
that increasingly demands it. 

Dr Elain Price wrote, ‘Nid Sianel Gyffredin 
Mohoni’ (This is no ordinary channel). 

Our uniqueness is our strength. This year 
demonstrates we have much to build on, 
and much to do. 


18 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Ar y Dibyn 



:e.ment oj 














Sut berfformiodd 
S4C yn 2017/2018 
How S4C performed 
in 2017/2018 


Mae sicrhau fod gwasanaethau iaith Gymraeg S4C yn ymateb i 
ddisgwyliadau’r gynulleidfa, ac yn cael eu gwerthfawrogi a’u defnyddio’n 
rheolaidd gan yr ystod ehangaf o bobl yn greiddiol i waith S4C. 

Ensuring that S4C’s Welsh language services respond to the 
audience’s expectations, and are valued and regurlarly used by 
the widest audience is key to S4C’s mission. 


20 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Sut mae S4C yn 
asesu perfformiad 
y gwasanaeth? 

How does S4C assess 
the performance of 
the service? 


Mae gan Fwrdd Awdurdod S4C 
ddyletswydd i sicrhau fod gwasanaethau 
S4C yn ymateb i anghenion ein 
cynulleidfa. Mae hyn yn rhan greiddiol 
o atebolrwydd S4C i’r gynulleidfa. 

Mae’r Bwrdd yn asesu perfformiad 
gwasanaethau S4C yn gyson, a chyflwynir 
isod asesiad perfformiad S4C yn erbyn 
fframwaith mesuryddion perfformiad a 
Blaenoriaethau Strategol S4C ar gyfer y 
cyfnod Ebrill 2017 i Fawrth 2018. 

Rhoddir arweiniad i weithgareddau S4C 
gan bedair blaenoriaeth strategol sydd 
wedi eu datblygu er mwyn rhoi cyfeiriad i 
waith S4C a sicrhau fod holl wasanaethau 
S4C yn ymateb i anghenion y gynulleidfa: 


The S4C Authority Board has a duty 
to ensure that S4C’s services respond 
to the needs of our audience. This is a 
core part of S4C’s accountability to the 
audience. The Board regularly assesses 
the performance of S4C’s services. The 
performance assessment presented 
below is based on the performance 
measurement framework and S4C’s 
Strategic Priorities for the period April 
2017 to March 2018. 

S4C’s activities are guided by four 
strategic priorities that have been 
developed to provide direction to S4C’s 
work and to ensure that S4C’s services 
respond to the needs of the audience: 


1 

Darparu gwasanaeth 
poblogaidd o safon uchel, 
ar amrywiaeth o Iwyfannau 
cyfoes, gan sicrhau fod 
y cynnwys ar gael i’w 
dderbyn a’i ddefnyddio 
unrhyw amser, unrhyw le. 
Provide a high quality and 
popular service across a 
range of contemporary 
platforms, ensuring that the 
content can be accessed 
and viewed at anytime and 
anywhere. 


2 

Dyfnhau ein 
hadnabyddiaeth o’r 
gynulleidfa, ei gofynion 
a’i barn am y gwasanaeth, 
a sicrhau bod hyn yn 
greiddiol i waith S4C. 
Strengthen our 
understanding of the 
audience, its requirements 
and its response to the 
S4C service and ensure 
that this is central to S4C’s 
operation. 


3 

Sicrhau perthynas 
effeithiol a chreadigol gyda 
chyflenwyr 
a phartneriaid eraill. 

Ensure an effective and 
creative relationship 
with suppliers and other 
partners. 


4 

Parhau i sicrhau gwerth 
am arian a manteisio ar 
gyfleoedd masnachol. 
Continue to deliver value 
for money and make 
the most of commercial 
opportunities. 


Wrth asesu perfformiad gwasanaeth S4C, mae’n angenrheidiol i 
ystyried ystod o ffactorau, gan gynnwys ffigyrau gwylio ar deledu 
ac arlein, gwerthfawrogiad ac ymateb y gynulleidfa i’r cynnwys 
a rhaglenni, yr effaith ehangach y mae S4C a’r gwasanaeth yn 
llwyddo i’w gael, a’r gwerth a chefnogaeth y mae S4C yn gallu ei 
ddarparu i bartneriaid a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru. 

Mae Pwyllgor Cynnwys y Bwrdd yn ystyried adroddiadau ar 
gynnwys a pherfformiad y gwasanaeth rhaglenni yn rheolaidd, ac 
yn ystod 2017/18 rhoddwyd sylw arbennig i feysydd chwaraeon, 
digidol a phobl ifanc, ffeithiol, digwyddiadau, drama, adloniant a 
chomedi yn ogystal ag adolygiadau o berfformiad yr amserlen. 

Mae’r Pwyllgor, sy’n cyfarfod bob deufis, hefyd yn ystyried 
rhaglenni a chyfresi unigol sy’n ymddangos yn ystod y flwyddyn. 
Mae adroddiadau’r Pwyllgor Cynnwys yn cael eu hystyried 
ymhellach yng nghyfarfodydd misol y Bwrdd. 

Mae’r trosolwg canlynol yn seiliedig ar y trafodaethau hyn. 


In assessing the performance of the S4C service, it is necessary to 
consider a range of factors, including television and online viewing 
figures, appreciation and audience response to content and 
programmes, the wider impact created by S4C and its service, 
and the value and support that S4C can provide to partners and 
other stakeholders in Wales. 

The Board’s Content Committee regularly considers reports on 
the content and performance of the programme service, and 
during 2017/18 special attention was given to the sports, digital 
and young people, factual, events, drama, entertainment and 
comedy genres as well as reviews of the schedule’s performance. 

The Committee, which meets every two months also considers 
individual programmes and series that are broadcast during 
the year. The Committee’s reports are considered further in the 
Board’s monthly meetings. 

The following overview is based on these discussions. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


21 








Mae Bwrdd yr Awdurdod yn falch o berfformiad calonogol 
gwasanaeth S4C yn ystod y flwyddyn. 


22 


Mae’r gwasanaeth yn parhau i gael ei ddefnyddio a’i werthfawrogi 
gan gynulleidfa eang - yng Nghymru, ar draws y DU a thu hwnt. 
Gwelwyd cynnydd unwaith eto o ran niter y bobl sy’n gwylio’r 
gwasanaeth yng Nghymru ac ar draws y DU, yn ogystal a 
chynnydd o ran defnydd o’n cynnwys arlein. 

Cafwyd gwerthfawrogiad uchel gan y gynulleidfa o safon 
ac amrywiaeth y cynnwys oedd yn cael ei gynnig. 

The Authority’s Board is pleased to record an encouraging 
performance by S4C during the year. 

The service continues to be used and valued by a wide audience 
- in Wales, across the UK and beyond. The number of people 
viewing the service in Wales and across the UK increased during 
the year, and usage of online content also increased. 

Appreciation of the quality and variety of the content 
remained high amongst the audience. 



Mae mwy o bobl yn 
gwylio rhaglenni S4C - 
ar deledu ac arlein 
More people are 
watching S4C’s 
programmes - 
on TV and online 


Sut berfformiodd S4C yn 2017/2018 


Patrymau gwylio yn amrywio 

Mae’n bwysig i S4C ddarparu 
gwasanaeth Cymraeg i’n cynulleidfa 
lie bynnag y bont - boed hynny mewn 
cymunedau yng Nghymru, ar draws 
y DU ac i’r gwylwyr rhyngwladol 
sy’n awyddus i gadw cysylltiad 
gyda Chymru. 

Mae niter sylweddol o wylwyr erbyn hyn 
yn dewis gwylio S4C ar Iwyfannau arlein 
a chyfryngau cymdeithasol yn unig sy’n 
golygu tod niter y siaradwyr Cymraeg 
sy’n defnyddio’n cynnwys yn uwch na’r 
ffigwr ar gyfer gwylwyr teledu yn unig. 

Yng Nghymru, gwelwyd cynnydd o 
5% yn niter y bobl sy’n gwylio S4C ar 
deledu. Gwelwyd gostyngiad bychan yn 
niter y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru 
sy’n gwylio S4C ar deledu ond gwelir 
tod y niter yma’n sefydlog dros niter o 
flynyddoedd. 


Changing viewing patterns 

It is important that S4C provides 
a Welsh language service to our 
audience wherever they are-whether 
in communities in Wales, across the UK 
and international viewers who are keen 
to maintain contact with Wales. 

A significant number of viewers are 
now choosing to watch S4C on online 
platforms and social media only which 
means that the number of Welsh 
speakers using the content is higher 
than the figure for TV viewers only. 

In Wales, the number of people 
watching S4C on television has 
increased by 5%. There has been a 
slight decrease in the number of Welsh 
speakers watching S4C on television but 
this number is seen to be stable over a 
number of years. 


& 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Patrymau gwylio 
yn amrywio 
Viewing patterns 
continue to change 


Rydym yn dal i weld patrymau gwylio 
newydd yn datblygu y tu hwnt i Gymru, 
gyda chynnydd pellach ar deledu o 12% 
flwyddyn ar flwyddyn ar draws y DU. 
Bellach mae 325,000 o wylwyr bob 
wythnos yn gwylio gwasanaeth S4C ar 
deledu tu allan i Gymru ar gyfartaledd. 
Mae’r defnydd arlein tu allan i Gymru 
hefyd wedi cynyddu. 

Ar 61 degawd a mwy o ddarogan 
newidiadau’r byd digidol, yn 2017/18 
gwelsom arferion gwylio newydd yn 
cydio’n wirioneddol. Mae’n amlwg fod 
ein cynulleidfa’n gweld S4C fel darparwr 
cynnwys Cymraeg ar Iwyfannau 
amrywiol, ac nid fel darlledwr teledu 
traddodiadol yn unig. 


We continue to see new viewing 
patterns developing beyond Wales, with 
a further increase on television of 12% 
year on year across the UK. There are 
now 325,000 viewers on average every 
week for S4C on television outside 
Wales. Online usage outside Wales has 
also increased. 

After a decade and more predicting 
the impact of digital technology, in 
2017/18 we saw new viewing habits take 
hold. Our audience clearly sees S4C as 
a provider of Welsh language content 
on various platforms, and not just as a 
traditional television broadcaster. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


How S4C performed in 2017/2018 


23 











+5% 


Mae’r Awdurdod yn falch o berfformiad 
calonogol gwasanaeth S4C yn ystod y flwyddyn. 


Sut berfformiodd S4C yn 2017/2018 


Adroddiad Blycfyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer ycyfrfod.' 


How S4C performed in 2017/2018 


The traditional online platforms - Clic 
and the iPlayer - remain central to 
extending the reach of S4C’s content 
on platforms that have no geographical 
boundaries, and the ability to watch 
Welsh content on social media has 
also become a normal pattern for a 
significant number of our viewers. 

There were over 45 million viewing 
sessions for S4C programmes and 
content across a range of online 
platforms (including Clic, iPlayer 
and social media). 


On S4C Clic and the iPlayer there were 
over 8 million viewing sessions - a 7% 
increase year on year. The number of 
viewing sessions on Facebook alone 
has by now reached an average of 
2.5 million per month. 

Outside Wales, the audience enjoys 
a wide range of programmes - and in 
particular the provision for children, 
drama, events, sports and our daily 
magazine programmes. Many of 
them choose to watch the content in 
alternative ways - outside Wales over 
three quarters of TV viewing to new 
drama series takes place after the first 
broadcast. These patterns continue 
to evolve and like other broadcasters, 
we are still learning how our audience 
choses to access our content. 

Here we have evidence that there is 
a significant audience for Welsh- 
language content on contemporary 
platforms of all kinds. 


This use and response provide firm 
foundations for securing the future 
of S4C’s services. The audience’s 
appreciation of the S4C service remains 
high, with changes to the provision 
during the year already having an impact. 


Yng Nghymru, gwelwyd 
cynnydd o 5% yn nifer 
y bobl sy’n gwylio 
S4C ar deledu. 

In Wales, the number 
of people watching 
S4C on television has 
increased by 5%. 


Mae’r llwyfannau arlein traddodiadol - 
Clic a’r iPlayer - yn parhau’n ganolog ar 
gyfer ymestyn cyrhaeddiad cynnwys S4C 
ar Iwyfannau sydd heb ffiniau daearyddol, 
ac mae’r gallu i wylio’n cynnwys Cymraeg 
ar gyfryngau cymdeithasol hefyd wedi 
dod yn batrwm arferol i nifer sylweddol 
o’n gwylwyr. 


Cafwyd dros 45 miliwn o sesiynau gwylio 
i raglenni a chynnwys S4C ar ystod o 
Iwyfannau arlein (gan gynnwys Clic, 
iPlayer a chyfryngau cymdeithasol). 


Ar S4C Clic a’r iPlayer cafwyd dros 8 
miliwn o sesiynau gwylio - cynnydd o 
7% flwyddyn ar flwyddyn. Mae nifer y 
sesiynau gwylio ar Facebook yn unig 
bellach wedi cyrraedd cyfartaledd o 
2.5 miliwn y mis. 


Tu allan i Gymru mae’n cynulleidfa’n 
mwynhau arlwy eang o raglenni - ac yn 
benodol y ddarpariaeth ar gyfer plant, 
dramau, digwyddiadau, chwaraeon a 
rhaglenni dyddiol. Ond maent yn dewis 
gwylio’r cynnwys mewn ffyrdd gwahanol 
- y tu allan i Gymru mae dros dri chwarter 
y gwylio ar deledu i gyfresi drama 
newydd yn digwydd ar 61 y darllediad 
cyntaf. Mae’r patrymau hyn yn parhau i 
esblygu ac, fel darlledwyr eraill, rydym yn 
dal i ddysgu sut y mae’n cynulleidfa am 
ddefnyddio ein cynnwys. 


Dyma dystiolaeth fod yna gynulleidfa 
sylweddol ar gyfer cynnwys Cymraeg ar 
Iwyfannau cyfoes o bob math. 


Mae’r defnydd a’r ymateb yma’n rhoi 
seiliau cadarn ar gyfer sicrhau dyfodol 
gwasanaethau S4C. Mae gwerthfawrogiad 
y gynulleidfa o wasanaeth S4C yn 
parhau’n uchel, gyda newidiadau i’r 
arlwy yn ystod y flwyddyn eisoes 
wedi dwyn ffrwyth. 













Sut berfformiodd S4C yn 2017/2018 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Drama 

Drama 


Mae cynnal arlwy ddrama Gymraeg 
o safon yn rhan sylfaenol o bwrpas 
bodolaeth S4C, yn rhoi urddas i’r brand a 
chreu balchder yn y sianel ac yn yr iaith. 
Eleni roedd cyfresi oedd wedi cael eu 
cyd-gynhyrchu yn chwarae rhan amlwg 
yn yr arlwy. Mae cyd-gynhyrchiadau 
yn caniatau safonau technegol a 
golygyddol uchel drwy gynyddu’r 
gyllideb sydd ar gael. Mae nhw’n cael eu 
hyrwyddo’n eang a thrwy hynny yn dod 
yn destun trafod. Trwy gael eu gwerthu 
i wledydd eraill a’u darlledu y tu allan i 
Gymru, mae ymwybyddiaeth o Gymru a’r 
iaith Gymraeg yn cael ei lledaenu. 

Cafwyd blwyddyn gref iawn o ran drama 
wreiddiol gyda Bang, Un Bore Mercher a 
Craith oil yn cyfrannu at ddenu a chadw 
cynulleidfa newydd. Mae gwylio ar 
amserau gwahanol, ar 61 y darllediadau 
byw, wedi cynyddu’n sylweddol iawn. 

Mae cyfleuster bocs set ar lein wedi 
cynyddu gwylio i rai cyfresi cymaint 
a 25%. Denodd Craith y nifer fwyaf o 
sesiynau gwylio ar lein erioed i gyfres 
ddrama ar S4C. Arbrofodd Bang yn bur 
llwyddiannus gyda defnydd o ddeialog 
Cymraeg a Saesneg. Un peth ddenodd 
sylwadau oedd y ffaith fod y tair cyfres 
yn bur dywyll a heriol eu natur. Mewn byd 
delfrydol, byddai cynnwys mwy amrywiol 
i’w groesawu, ond nid ar draul safon. 

Wrth nodi llwyddiant cydgynyrchiadau, 
rhaid hefyd nodi pwysigrwydd parhau 
i feithrin talent sy’n ysgrifennu trwy 
gyfrwng yr iaith Gymraeg. 


Maintaining a high quality Welsh 
language drama provision is a 
fundamental part of S4C’s purpose, 
giving status to the brand and creating 
pride in the channel and the language. 
Series that have been co-produced 
played a prominent role in the offering 
this year. Co-productions allow high 
technical and editorial standards by 
increasing the available budget. They 
are promoted widely and become the 
subject of discussion. When they are 
sold to other countries and broadcast 
outside Wales, awareness of Wales and 
the Welsh language is also increased. 

Bang, Un Bore Mercher and Craith all 
contributed to a successful slate of original 
drama that attracted and retained a new 
audience. Viewing on a catchup basis, 
after the live broadcasts, has increased 
considerably. Online box-sets have 
increased viewing to some series as much 
as 25%. Craith attracted the greatest 
number of online viewing sessions to 
date to any drama series on S4C. Bang 
experimented with use of Welsh and 
English dialogue with considerable 
success. It was noted that all three series 
were fairly dark and challenging in nature. 
In an ideal world, more diverse content 
would be welcomed, but not at the 
expense of quality. 

In identifying the success of co¬ 
productions, the importance of 
continuing to nurture Welsh language 
writing talent must also be noted. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


27 


How S4C performed in 2017/2018 


























Plant a phobl ifanc 
Children and young people 


Bydd Cyw eleni yn dathlu ei phen-blwydd 
yn ddeng mlwydd oed ac yn gwneud 
hynny gyda’r cyrhaeddiad wedi cynyddu 
unwaith yn rhagor. Cafwyd perfformiad 
cryf iawn hefyd y tu allan i Gymru ac ar 
lein. Mae pwysigrwydd arlwy Cyw o ran 
cynnig cyfleoedd i blant ifanc gaffael a 
defnyddio’r iaith yn parhau. 


Cyw celebrates her tenth birthday this 
year and will do so with the service 
once again having increased its reach. 
Performance outside Wales and online 
was very strong during the year. Cyw 
continues to have a very important 
role in offering opportunities for young 
children to acquire and use the language. 



Mae animeiddio rhyngwladol wedi’i 
drosi’n gelfydd i’r Gymraeg yn rhan 
ganolog o arlwy Cyw, ond mae’n 
bwysig sicrhau bod deunydd gwreddiof 
megis Cacamwnci a Tref a Tryst yn dal 
i gyrraedd y sgrin, gan fod iddo apel 
arbennig i blant. 


International animation translated into 
Welsh is a central part of Cyw’s offering. 
However, it is important to ensure that 
original content, such as Cacamwnci 
and Tref a Tryst, continues to reach the 
screen, as it has a special appeal 
for children. 


Da hefyd gweld rhaglenni i blant 
ychydig yn hyn, megis Deian a Loli, yn 
cynnal eu hapel, ond mae’r her o gadw 
teyrngarwch plant hyn yn parhau. 


It is also good to see programmes for 
slightly older children, such as Deian 
a Loli, maintaining their appeal. The 
challenge of sustaining the loyalty of 
older children is a continuing one. 


Deian a Loli 


Stwnsh a phlant hyn 
Stwnsh and older children 


Cafwyd cyfle i ail gyflwyno 
darpariaeth byw Stwnsh Sadwrn, 
ac mae ymateb y gynulleidfa i’r 
rhaglen fyw a sioeau Stwnsh yn yr 
Eisteddfodau’n profi fod galw ar gyfer 
darpariaeth i bobl ifanc gan S4C. 


Stwnsh Sadwrn’s live Saturday 
morning provision returned, and the 
audience’s response both to the live 
show and to the Stwnsh shows at the 
Eisteddfodau demonstrates that there 
is a demand for content for young 
people from S4C. 


Hansh 


Un o Iwyddiannau mawr y flwyddyn oedd 
lawnsio Hansh - yn sianel ddigidol ar lein yn 
ogystal a rhaglen deledu. Dyma wasanaeth 
ffurf fer newydd ar gyfer pobl ifanc ar fwy 
nag un cyfrwng. Mae’n llwyfan i ddangos 
clipiau gyda chynnwys amrywiol iawn, 
gan ddefnyddio hiwmor a beiddgarwch. 
Denodd bron 5 miliwn o sesiynau gwylio 
ers ei lawnsio ym mis Mehefin. 


One of the year’s great successes was 
the launch of Hansh - as an online digital 
channel as well as a television programme. 
This is a new short form service for 
young people provided across a range 
of platforms. It shows clips with a variety 
of content, and irreverent humour. It has 
already attracted nearly 5 million viewing 
sessions since its launch in June. 


Hansh: Bocs 


Bry 



Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


How S4C performed in 2017/2018 














Rhaglenni Dyddiol, 
Hamdden a Nodwedd 
Daily, Leisure and 
Feature Programmes 


Chwaraeon 

Sports 


Drwy’r flwyddyn mae Prynhawn Da 
a Heno, ein rhaglenni dyddiol, yn rhoi 
sylw i weithgareddau a digwyddiadau 
cymunedol ledled Cymru. Maen nhw 
wedi llwyddo i gadw eu cynulleidfa’n 
ystod y flwyddyn ac mae’r cynnydd yn 
y defnydd o glipiau o eitemau Heno ar 
gyfryngau cymdeithasol yn drawiadol 
iawn - 6.9 miliwn o sesiynau i gyd. 


Throughout the year Prynhawn Da and 
Heno, our daily magazine programmes, 
cover community activities and events 
across Wales. They have maintained 
their audience during the year and the 
increase in the use of clips from Heno’s 
items on social media is impressive - 6.9 
million sessions in total. 


Llwyddodd Garddio a Mwy i gynyddu 
gwylwyr ers y gyfres flaenorol, 
cryfhaodd Ar Werth wrth fynd i ail 
gyfres ac roedd Pobl a’u Gerddi yn 
gysyniad newydd a weithiodd yn dda. 


Garddio a Mwy’s audience increased 
since the previous series, Ar Werth 
strengthened in its second series, and 
Pobl a’u Gerddi was a new concept that 
worked well. 


Prynhawn Da 

► 

Bocsio 


Mae cyfraniad Chwaraeon at yr arlwy 
eleni wedi bod yn allweddol, a’r hyn sy’n 
denu’r gynulleidfa fwyaf yw chwaraeon 
byw o’r safon uchaf. Roedd llwyddiant 
Cymru yn Ewro 2016 yn dal i gael ei 
effaith wrth i’r tim pel-droed cenedlaethol 
geisio ennill ei le yn rowndiau terfynol 
Cwpan y Byd 2018. Methiant fu’r ymdrech 
honno ar ddiwedd y dydd, ond roedd 
sicrhau hawliau darlledu i niter o’r 
gemau rhagbrofol yn gaffaeliad mawr 
i’r gwasanaeth. Denodd y gem yn erbyn 
Iwerddon y ffigwr uchaf ar gyfer rhaglen 
unigol ers 2005. 

Roedd rygbi rhanbarthol y Prol4 yn 
boblogaidd iawn. 

Mae Sgorio Byw yn rhoi sylw unigryw 
i glybiau Cynghrair Peldroed Cymru ac 
mae hyn yn cael ei werthfawrogi’n fawr 
gan ddilynwyr niferus y clybiau hyn. 

Gyda chymaint o chwaraeon byw ar 
gael yn gyffredinol, mae apel rhaglenni 
uchafbwyntiau’n lleihau. Eto i gyd, pan 
fydd cyfle i gynnig arlwy unigryw megis 
uchafbwyntiau gemau’r Llewod, mae hyn 
yn cael ei werthfawrogi’n fawr. Roedd 
cyfres Y Ffeit yn torri tir newydd i S4C. 
Cafwyd llawer o sylw ar gyfryngau 
cymdeithasol, ond siomedig ar ddiwedd y 
dydd oedd y niferoedd wnaeth wylio. 

Un o Iwyddiannau llai amlwg y 
flwyddyn oedd y gwe-ddarllediadau 
sy’n ymwneud a seiclo, rygbi merched, 
rygbi’r prifysgolion ac ati, sydd oil wedi 
denu cyrhaeddiad arbennig o uchel ar 
Iwyfannau cymdeithasol ac ar y we. 


Sport’s contribution to this year’s 
provision has been significant, and live 
high quality sports continues to attract an 
audience. The impact of the Welsh team’s 
success in the Euro 2016 championships 
continued as the national football team 
fought to win a place in the 2018 World 
Cup finals. Sadly, this was not to be, but 
securing broadcast rights for a number 
of the qualifier matches was of great 
value to the service. The match against 
the Republic of Ireland attracted the 
highest viewing figure for an individual 
programme since 2005. 

Prol4 rugby once again proved very 
popular with the audience. 

Sgorio Byw provides exclusive coverage 
of the clubs of the Welsh Football League 
and this is greatly appreciated by the 
many fans of these clubs. 

With so many live sports generally 
available, highlights programmes have 
less appeal for the audience. However, 
when there is an opportunity to offer a 
unique provision such as the highlights 
of the Lions’ matches, this is greatly 
appreciated. The Ffeit series was a new 
development for S4C and attracted 
considerable attention on social media 
though the eventual viewing figures 
were disappointing. 

One of the less obvious successes of the 
year were the webcasts that provide 
coverage of cycling, women’s rugby, 
and university rugby, all of which have 
generated particularly extensive reach on 
social media platforms and on the web. 



so 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


31 


Sut berfformiodd S4C yn 2017/2018 


How S4C performed in 2017/2018 















% 


Priodas Pum Mil 


. % 


• • 


1 . ' 


* 

% 


Sut berfformiodd S4C yn 2017/2018 



Roedd yna fwy o adloniant ffeithiol yn 
yr arlwy eleni a llai o ffocws ar adloniant 
‘pur’. Trwy gyfresi cymunedol Hawn 
emosiwn, gan gynnwys Priodas Pum Mil, 
Hen Blant Bach ac Ar y Bysus, denwyd 
gwylwyr newydd ac iau. Gwelwyd yn 
ami fod yr elfen leol yn rhan bwysig 
o’u hapel i wylwyr ysgafn. Roedd 
cymeriadau fel Elis James a Maggi 
Noggi yn newydd i’r sianel ac yn cynnig 
adloniant ffres ar ffurf comedi difyr 
a gwreiddiol Cymreig. Wrth addasu’r 
amserlen, crewyd slot awr newydd 
ynghanol yr wythnos a weithiodd yn 
dda iawn ar gyfer cyfresi fel Priodas 
Pum Mil a Fferm Ffactor. 


More factual entertainment was offered 
this year, with less focus on ‘pure’ 
entertainment. Community-based series, 
with a strong emotional engagement, 
such as Priodas Pum Mil, Hen Blant 
Bach and Ar y Bysus, attracted new and 
younger viewers. Having a local element 
appears to be an important part of the 
appeal to lighter viewers. Characters 
such as Elis James and Maggi Noggi 
were new to the channel and offered an 
original and entertaining take on Welsh 
comedy. In adapting the programme 
schedule, a new 60 minute slot was 
created mid-week. This has worked well 
for series such as Priodas Pum Mil and 
Fferm Ffactor. 


ual Report and Statement of Accounts for the 12 month 



How S4C performed in 2017/2018 







Cynefin 


Digwyddiadau 

Events 


Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod 
Gerddorol Ryngwladol Llangollen, 
Sioe Frenhinol Cymru, yr Eisteddfod 
Genedlaethol, Yr Wyl Gerdd Dant a’r 
Ffair Aeaf - dyma swmp sylweddol 
o raglenni, y rhan fwyaf yn cael eu 
gwerthfawrogi’n fawr, yn ystod eu 
cyfnodau amrywiol. Yn gynyddol, 
gwelir cynnydd i’r gwylio ar lein o’r 
digwyddiadau hyn gan gynnwys yr 
ystod o glipiau newydd a gwahanol 
sy’n cael eu darparu ar y cyfryngau 
cymdeithasol. 


Events coverage comprised the Urdd 
Eisteddfod, Llangollen International 
Musical Eisteddfod, the Royal Welsh 
Show, the National Eisteddfod, the 
Gwyl Cerdd Dant festival and the 
Winter Fair - a significant programme 
output, the majority of which are 
greatly appreciated, during their various 
periods. Online viewing of these events 
continues to increase, including for a 
range of new and different clips that are 
provided on social media. 



Maes eang sy’n amrywio o bynciau 
unigol i gyfresi estynedig, gyda’r pwnc 
yn ami iawn yn creu swn a siarad ar lein 
Dogfennau unigol a wnaeth hyn trwy 
ganolbwyntio ar unigolion oedd Flex 
Lewis, Beti George: Colli David a Cofio 
Sioned James. Cafwyd canmoliaeth 
uchel iawn i’r gyfres newydd Cynefin 
wnaeth gyflwyno chwech o ardaloedd 
gwahanol yng Nghymru mewn modd 
newydd a gafaelgar, gyda chyfuniad 
ffres o gyflwynwyr. 


This is a wide-ranging genre 
encompassing individual subjects 
and extended series, with subjects 
which often generate impact and 
discussion online. A number of single 
documentaries achieved this by 
focusing on individuals such as Flex 
Lewis, Beti George: Colli David and 
Cofio Sioned James. The new series, 
Cynefin, received significant praise as it 
portrayed six different areas of Wales 
in a new and engaging way, with a new 
group of presenters. 


Rhaglenni Ffeithiol a Dogfen 
Factual and Documentary 
Programmes 


How S4C performed in 2017/2018 














Newyddion a Materion Cyfoes 
News and Current Affairs 


Mae’r rhaglenni hyn yn gwneud cyfraniad 
pwysig i’r drafodaeth gyhoeddus yng 
Nghymru ac i ddealltwriaeth o’r hyn sy’n 
digwydd yn ein gwlad. Denodd Pawb a’i 
Farn ei chynulleidfa orau ers 2014 ac roedd 
y Byd ar Bedwar hefyd yn llwyddiannus 
wrth fynd i’r afael a phynciau bachog. 
Dechreuodd y gyfres newydd Ein Byd 
yn addawol, yn enwedig ar y we, lie mae 
wedi bod yn fwy poblogaidd na chyfresi 
materion cyfoes eraill. 

Cryfhaodd Newyddion 9 unwaith yn 
rhagor i adfer ei le fel gwasanaeth 
Cymreig unigryw a hanfodol. 


These programmes make an important 
contribution to the public debate in 
Wales and to an understanding of what is 
happening in our country. Pawb a’i Farn 
attracted its largest audience since 2014 
and Y Byd Ar Bedwar was also successful 
in tackling topical subjects. Ein Byd - a 
new current affairs series had a promising 
start, especially online, where it has 
proved more popular than other current 
affairs series. 

Newyddion 9’s provision strengthened 
to regain its place as a unique and 
essential Welsh service. 






nent of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


Mae Pobol y Cwm a Rownd a Rownd 
yn greiddiol i’r amserlen. Eleni ail- 
gyflwynwyd omnibws Pobol y Cwm 
ar ddydd Sul ac mae awgrym cryf fod 
cynulleidfa newydd, gan gynnwys mwy 
o wylwyr di-Gymraeg, yn manteisio ar y 
dangosiad hwn. 

Wrth newid amserlen yr oriau brig, 
rhoddwyd cyfle i Rownd a Rownd 
dargedu cynulleidfa ychydig yn iau. Mae 
sesiynau gwylio ar lein y ddwy gyfres 
wedi parhau i gynyddu yn flynyddol. 


Pobol y Cwm and Rownd a Rownd 
remain at the heart of the schedule. 

This year, Pobol y Cwm’s omnibus was 
re-introduced on Sundays. It appears 
as though a new audience, including 
more non-Welsh speakers, are watching 
the omnibus. 

Rownd a Rownd was given the 
opportunity to target a slightly 
younger audience when changes were 
introduced to the peak time schedule. 
Online viewing sessions for both series 
have continued to increase. 


37 


I >13 




ItwBi 


How S4C performed in 2017/2018 

















Sut berfformiodd S4C yn 2017/2018 


Cerddoriaeth a'r Celfyddydau 
Music and the Arts 


Gwelwyd ystod eang y sin gerddorol yng 
Nghymru ar y gwasanaeth eleni. Roedd ail 
gyfres Cerys Matthews a’r Goeden Faled 
yn gyfle i weld a chlywed cerddoriaeth 
werin ar draws Cymru, a rhoddwyd her 
i Ochr 1 fynd ati i ddenu cynulleidfa iau 
ar y cyfryngau digidol. Unwaith eto 
roedd cystadleuaeth Cor Cymru yn 
denu gwerthfawrogiad mawr a chafwyd 
canmoliaeth uchel i gyngerdd Hedd Wyn: 
A Oes Heddwch? Yn 61 ymchwil, gwelir 
S4C fel y sianel sy’n dangos y rhaglenni 
cerddoriaeth gorau yng Nghymru. 


The wide gamut of the musical scene 
in Wales was showcased this year. The 
second series of Cerys Matthews a’r 
Goeden Faled provided an opportunity to 
see and hear folk music from across Wales, 
and Ochr 1 was challenged to attract a 
younger audience on digital media. The 
Cor Cymru competition once again was 
highly appreciated and the Fledd Wyn: 

A Oes Fleddwch? concert was widely 
praised. According to research, S4C is 
seen as the channel that shows the best 
music programmes in Wales. 




Crefydd 

Religion 


Rhoddwyd gwedd newydd ar Dechrau 
Canu Dechrau Canmol eleni gydag 
arwyddion fod hyn yn cael ei werthfawrogi 
gan fwyafrif y gynulleidfa. Roedd ‘Y 
Dioddefaint yn 61 loan’ yn gyfraniad 
sylweddol i gerddoriaeth grefyddol ar y 
teledu gan ddenu cyrhaeddiad parchus ar 
draws y DU ac ar gyfryngau cymdeithasol. 


Dechrau Canu Dechrau Canmol’s 
provision was refreshed during the 
year, and it appears that this has been 
appreciated by the majority of its 
audience. ’Y Dioddefaint yn 61 loan’ 

(the Passion according to St John) was a 
substantial contribution to religious music 
on television and attracted respectable 
reach across the UK and on social media. 


i 

Gig y Pafiliwn 


Dechrau Canu 
Dechrau Canmol 



Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


How S4C performed in 2017/2018 
















Ffermio a Gwledig 
Farming & Rural 
programming 


Mae Cefn Gwlad wedi newid i raglen 60 
munud yn ddiweddar gydag arwyddion 
cynnar fod yna gynulleidfa newydd i’r 
fformat diwygiedig. Mae Ffermio’n dal 
yn unigryw o fewn teledu Prydeinig fel 
rhaglen sy’n canolbwyntio’n llwyr ar 
amaethyddiaeth. 


Cefn Gwlad has changed recently to 
become a 60 minute programme. Early 
indications suggest that the revised 
format is attracting a new audience. 
Ffermio remains unique within British 
television as a programme focusing solely 
on agriculture. 


Cefn Gwlad 


Sut berfformiodd S4C yn 2017/2018 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 



Dysgwyr 

Learners 


Gall holl wasanaeth S4C fod yn adnodd 
gwerthfawr i’r rheiny sy’n dysgu’r iaith. 
Mae Dal Ati ar fore Sul yn rhaglen sy’n 
arbennig ar eu cyfer. Mae trafodaethau 
ar y gweill ar hyn o bryd gyda’r Ganolfan 
Dysgu Cymraeg Genedlaethol i gytuno 
sut orau y gall arlwy ac archif S4C fod o’r 
defnydd mwyaf yn y maes. 


The whole of the S4C service is a potential 
resource for those who are learning the 
language. Dal Ati on Sunday mornings 
is tailored specifically for their needs. 
Discussions are currently under way with 
the National Centre for Learning Welsh to 
agree how S4C’s content and archive can 
be of greatest value in this field. 


Codi Pac 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


41 


How S4C performed in 2017/2018 





















Mesur Perfformiad S4C 
Measuring S4C’s Performance 


Defnyddir ystod o fesuryddion er mwyn mesur 
ac asesu perfformiad gwasanaethau S4C. 

Mae’r rhain yn cynnwys ffigyrau gwylio ar gyfer teledu a gwasanaethau 
arlein, mesuryddion ansoddol sy’n cyflwyno darlun ehangach o 
ddefnydd, gwerthfawrogiad, effaith a gwerth gwasanaethau S4C. 

S4C’s services are assessed using a range of performance measures. 

These include viewing figures for television and online services, 
qualitative indicators that present a wider picture of usage, 
appreciation and the impact and value of S4C’s services. 



Usage & Reach 


1 

Dylai gwasanaethau 
S4C geisio cyrraedd 
y niter fwyaf posibl o 
ddefnyddwyr o fewn eu 
cynulleidfaoedd targed 
gan gynnwys holl wylwyr 
a siaradwyr Cymraeg. 
(Mae’r targed hwn yn 
cyfeirio at Gymru, ond 
byddwn hefyd yn adrodd 
arffigyrau’r DU). 

The S4C services should 
seek to maximise their 
reach among target 
audiences including 
ail viewers and Welsh 
speakers. (This target 
refers to Wales, but 
we will also report on UK 
figures). 


Cynnydd pellach o o 
leiaf 10% iwylio arlein 
i gynnwys S4C ar 
Iwyfannau digidol 
gan gynnwys S4C 
Clic ac iPlayer. 

Further increase of 
at least 10%toonline 
viewing for S4C content 
on digital platforms 
including S4C Clic 
and iPlayer. 


Gwerthfawrogiad o 
raglenni S4C ymysg 
siaradwyr Cymraeg i fod 
cystal a rhaglenni’r prif 
ddarlledwyr cyhoeddus 
eraill yng Nghymru. 
Appreciation of S4C’s 
programmes amongst 
Welsh speakers to 
be as good as that of 
programmes by the 
other main public service 
broadcasters in Wales. 


S4C i gael ei ystyried 
a chryfderau uwchlaw 
sianeli eraill wrth 
adlewyrchu Cymru 
a’r Cymry. 

S4C to be considered as 
having strengths above 
other channels when 
reflecting Wales and 
the Welsh people. 


Gweithgarwch 
darlledu S4C i gael 
efaith gadarnhaol ar 
ddatblygiad yr 
iaith Gymraeg ac 
ymwybyddiaeth pobl o 
ddiwylliant Cymru. 

S4C’s broadcast activity 
to have a positive impact 
on the development of 
the Welsh language and 
people’s awareness of 
the culture of Wales. 


Gwerthfawrogiad 
a defnydd da o’r 
gwasanaethau ar 
gyfer plant. 
Appreciation and 
good use of the 
services for children. 


Cael canfyddiad ymysg 
Dysgwyr o’r Gymraeg 
fod S4C yn darparu ar eu 
cyfer yn llwyddiannus 
gyda rhaglenni a 
gwasanaethau addas. 
Achieve a perception 
amongst those learning 
Welsh that S4C 
successfully provides 
appropriate programmes 
and services for them. 


Value for Money 


8 

Sicrhau bod 
gwasanaethau S4C 
yn darparu gwerth am 
ariani’rgynulleidfa. 
Ensure that S4C’s 
services provide value 
for money to the 
audience. 



42 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


43 





































Y Ffigyrau Gwylio 
The Viewing Figures 




Dylai gwasanaethau S4C geisio cyrraedd y nifer fwyaf posibl o ddefnyddwyr o fewn 
eu cynulleidfaoedd targed gan gynnwys holl wylwyr a siaradwyr Cymraeg. (Mae’r 
targed hwn yn cyfeirio at Gymru, ond byddwn hefyd yn adrodd ar ffigurau’r DU). 
The S4C services should seek to maximise their reach among target audiences 
including all viewers and Welsh speakers. (This target refers to Wales, but 
we will also report on UK figures). 


Beth yw ‘Cyrhaeddiad? 
What is ‘Reach? 


Cyrhaeddiad yw’r term a ddefnyddir 
ar gyfer nodi faint o bobl unigol sy’n 
gwylio gwasanaethau S4C ar deledu 
(a lie nodir hynny ar Iwyfannau eraill) 
dros gyfnod penodol. 

Mae’r asesiad hwn yn seiliedig ar fesur 
wythnosol 3 munud safonol BARB, set y 
mesur mwyaf addas ar gyfer gwasanaeth 
teledu S4C, fel sianel gydag amserlen 
amrywiol yn ystod y flwyddyn, a sianel 
sy’n darlledu hysbysebion. Rydym hefyd 
yn cyhoeddi ac yn cadw llygad ar feini 
prawf cyrhaeddiad eraill, gan gynnwys 
y mesur 15 munud misol a chyrhaeddiad 
blynyddol y sianel fel dangosydd o effaith 
y sianel dros gyfnod o flwyddyn. 

Mae’r mesuryddion hyn yn cyfrannu at 
ddarlun mwy cynhwysfawr a chywir o’r 
defnydd o’r gwasanaeth gan ystod eang 
o wylwyr. Mae’r mesur cyrhaeddiad 
safonol a ddefnyddir gan ddarlledwyr ym 
Mhrydain yn gyfyngedig i fesur gwylio 
ar deledu ac nid yw’n ystyried defnydd o 
gynnwys ar Iwyfannau digidol. 

Mae’r defnydd a wneir o gynnwys S4C ar 
Iwyfannau digidol yn ystyriaeth bwysig, 
ac adroddir ar y defnydd hwn ar wahan. 
Nid yw’r data cyrhaeddiad teledu isod, 
oni nodir fel arall, yn cynnwys defnydd 
arlein o gynnwys S4C. 


Reach is the term used to identify how 
many individual people watch S4C’s 
services on television (and where 
indicated on other platforms) over 
a given period. 

This assessment is based on the BARB 
standard 3 minute weekly measure, 
which is the most suitable measure for a 
service such as S4C’s, as a channel with 
a varied schedule during the year, and a 
channel that broadcasts advertisements. 
We also publish and monitor other reach 
criteria, including the 15 minute monthly 
measure and the channel’s annual reach 
as an indicator of the channel’s impact 
during the year. 

These measures contribute to a more 
comprehensive and accurate picture of 
the use of the service by a wide range 
of viewers. The standard measure of 
reach used by broadcasters in Britain is 
limited to measuring television viewing 
and does not consider the use of content 
on digital platforms. 

The use made of S4C’s content on digital 
platforms is an important consideration, 
and this is reported on separately below. 
Unless noted otherwise, the reach data 
below does not include online use of 
S4C content. 


44 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Defnydd a Chyrhaeddiad 
Usage & Reach 



690,000 

365,000 

8.2m 

37m 

690,000 o bobl wedi 
gwylio S4C ar deledu 
bob wythnos drwy’r DU 
(2016/17: 614,000) 

690,000 people watched 

S4C on TV every week 
throughout the UK 
(2016/17: 614,000) 

365,000 yng Nghymru 
wedi gwylio S4C ar 
deledu bob wythnos 
(2016/17: 347,000) 

365,000 people in Wales 
watched S4C on TV each 
week (2016/17: 347,000) 

1 8.2 miliwn o sesiynau 

gwylio cynnwys S4C - ar 

S4C Clic a BBC iPlayer 
(2016/17: 7.6m) 

8.2 million S4C viewing 
sessions - on S4C Clic 
and BBC iPlayer 
(2016/17: 7.6m) 

37 miliwn o sesiynau 
gwylio i gynnwys S4C 
ar Facebook, Twitter a 
YouTube (2016/17:19.4m) 

37 million viewing 
sessions to include S4C 
content on Facebook, 

Twitter and YouTube 
(2016/17:19.4m) 

166,000 

9.4m 

4.9m 

6.9m 

166,000 o siaradwyr 

Cymraeg yng Nghymru 
wedi gwylio S4C ar 
deledu bob wythnos 
(2016/17:173,000) 

166,000 Welsh speakers 
in Wales watched S4C on 

TV each week (2016/17: 
173,000) 

9.4 miliwn o bobl wedi 
gwylio S4C ar deledu 
rywbryd yn ystod y 
flwyddyn ar draws y DU 
(2016/17: 9.1m) 

9.4 million people 
watched S4C on TV 
sometime during the 
year across the UK 
(2016/17: 9.1m) 

4.9 miliwn o sesiynau 
gwylio i gynnwys Hansh 

4.9 million viewing 
sessions for Hansh 

6.9 miliwn o sesiynau 
gwylio i eitemau Heno a 
Prynhawn Da 

6.9 million viewing 
sessions for items from 

Heno and Prynhawn Da 
on social media 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


45 


Measuring S4C’s Performance 
























Ffigyrau gwylio S4C ar deledu 
S4C Television viewing figures 



Mae’r graffiau isod yn nodi cyrhaeddiad 
(ar deledu) gwasanaeth S4C ar sail 
blynyddol, misol ac wythnosol. 


The graphs below sets out the reach 
(on television) of the S4C Service on an 
annual, monthly and weekly basis. 


• DU / UK • Cymru / Wales • Tu Allan i Gymru / Outisde Wales • Siaradwyr Cymraeg yng Nghymru / Welsh Speakers in Wales 


Cyrhaeddiad wythnosol 
(o leiaf 3 munud olynol) 

Weekly reach 

(at least 3 consecutive minutes) 


700,000 

600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

0 


690,000 



383,000 

—360,000— 



365,000 


--- 

-•- 

--- 

?fi7nnn 

-- 

_• 

187,000 

245,000_ 

_—' 

-286,000 

—16^606— 

■--— 

-17-3,000_ 

324,0067 

—1667000- 

168*00 

173,000 

-- 

-•- 

-• 


2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 


Cyrhaeddiad misol 
(o leiaf 15 munud olynol) 
Monthly reach 

(at least 15 consecutive minutes) 


700,000 

600,000 

500,000 

634,000 

•- 

605,000 

^7^ nnn 

632,000 

__—•- 

663,000 

_-• 

512,000 

•- 

480.000 

' •—' 

—464,000— 

485,000 

518,000 

_____--• 

400,000 

300,000 



—---■ 








229,000 

• -- 

213,000 

199,000 

222,000 

_•- 

220,000 

-• 


122,000 

125,000 

109,000 

—148/900— 

__—•- 

144/000" 

-• 

100,000 

•- 

-•- 

— --- 




2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 


Cyfanswm cyrhaeddiad y flwyddyn 
(o leiaf 3 munud olynol) 

Annual reach 

(at least 3 consecutive minutes) 



1.739.000 

1,800,000 

1,798,000 

1,839,000 

1,938,000 

•- 

469,000 

500,000 

461,000 

530,000 

500,000 


2013/14 

2014/15 

2015/16 

2016/17 

2017/18 


46 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Defnydd a Chyrhaeddiad 

Usage & Reach 



























































Gwylio S4C arlein 
S4C online viewing 




Cynnydd pellach o o leiaf 10% i wylio arlein i gynnwys 
S4C ar Iwyfannau digidol gan gynnwys S4C Clic ac iPlayer. 
Further increase of at least 10% to online viewing for S4C 
content on digital platforms including S4C Clic and iPlayer 


Mae’r cynnydd o ran y defnydd o wasanaethau arlein S4C ar draws 
y DU wedi parhau eto yn ystod 2017/18, ond gyda phatrymau 
newydd yn datblygu wrth i S4C barhau i gynnig rhaglenni a 
chynnwys ar gyfryngau cymdeithasol megis Facebook a dulliau 
newydd o gyflwyno’n cynnwys megis dramau mewn casgliad bocs. 
Mae’r defnydd o gynnwys ar S4C Clic a’r iPlayer yn parhau i fod yn 
sylweddol, gyda chyfanswm o bron i 8.2 miliwn o sesiynau gwylio’n 
ystod y flwyddyn. Yn ogystal, ar Facebook, Twitter a YouTube 
cafwyd 37 miliwn o sesiynau gwylio i raglenni a chynnwys S4C. 


The increase in use of S4C’s online services continued again 
across the UK during 2017/18, with new patterns developing as 
S4C continues to offer programmes and content on social media 
such as Facebook and via new delivery methods including box-set 
dramas. Usage on S4C Clic and iPlayer continues to be significant, 
with a total of almost 8.2 million viewing sessions during the 
year. In addition, 37 million viewing sessions were made to S4C’s 
programmes and content on Facebook, Twitter and YouTube. 


Sesiynau gwylio rhaglenni S4C ar S4C Clic a’r BBC iPlayer *S4C Ar-iein/Oniine« iPlayer •Araii/other 

Viewing sessions for S4C programmes on S4C Clic and BBC iPlayer 



*Newidiwyd dull mesur iPlayer yng Ngorffennaf 2016 i gynnwys pob sesiwn gwylio yn hytrach na sampl o sesiynau gwylio, 
*AII iPlayer viewing sessions, as opposed to a sample have been recorded following a change in methodology in July 2016. 


Sesiynau Gwylio Cyfryngau Cymdeithasol 
Social Media Viewing Sessions 



48 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


uslge d & Re C ach rhaeddiad Ugain rhaglen neu eitem uchaf ar gyfryngau cymdeithasol 

Top twenty programmes and items viewed via social media 


Mae’r ugain uchaf isod yn nodi’r The top twenty below indicate 

math o gynnwys sy’n boblogaidd the type of content that is popular 

ar gyfryngau cymdeithasol. on social media. 



Fersiwn 

Type of Content 

Cyfres 

Series 

Teitl 

Title 

Nifer y sesiynau gwylio 
Number of viewing sessions 

1 

Clip 

Heno 

Amber Davies 

173,018 

2 

Promo 

Y Dioddefaint yn 61 loan 

Promo’r Perfformiad 

161,853 

3 

Fideo-byr 

Flansh 

Tan a Mwg: Epic Kebab 

137,956 

4 

Promo 

Bang 

Promo Pennod 1 

119,884 

5 

Clip 

Sgorio 

Cyfweliad Ben Woodburn 

103,615 

6 

Promo 

Flex Lewis 

Schwarzenegger Cymru 

95,158 

7 

Facebook Live 

Rygbi Pawb 

Varsity Caerdydd v Abertawe 

93,185 

8 

Fideo-byr 

Flansh 

Tafodiaith Hywel Pitts a’r Welsh 
Whisperer 

90,272 

9 

Promo 

Le Tour de France 

Bob Cymal yn Fyw 

87,462 

10 

Fideo-byr 

Flansh 

Tan a Mwg: Hyrddyn mewn Halan 

86,222 

11 

Promo 

Mike Phillips a’r Senghenydd Sirens 

Promo Pennod 1 

85,857 

12 

Fideo-byr 

Hansh 

Cwmbran 

75,333 

13 

Facebook Live 

Rygbi 

NationalCup Yr Aman v Caerffili 

70,660 

14 

Fideo-byr 

Hansh 

Tan a Mwg: Chilli Dawg 

70,079 

15 

Fideo-byr 

Hansh 

Bry yn Amsterdam 

69,016 

16 

Facebook Live 

Rygbi 

Ffeinal Y Cwpan Pontypridd v RGC 

67,164 

17 

Fideo-byr 

Hansh 

Tan a Mwg: Pore Chop Budur 

66,455 

18 

Facebook Live 

Clwb Rygbi Rhyngwladol 

Cymru v Seland Newydd 

65,210 

19 

Fideo-byr 

Hansh 

Tan a Mwg: Bomar o Frechdan Stec 

63,761 

20 

Clip 

Peldroed Rhyngwladol S4C 

Croeso cynnes i’r cefnogwyr! 

63,421 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


49 


Measuring S4C's Performance 






































































































































10 Rhaglen uchaf S4C fesul genre yn 2017/18 
S4C top 10 programmes by genre in 2017/18 


Sgorio 


Mae S4C yn awyddus i sicrhau fod nifer 
teilwng o raglenni yn rhoi cyfleoedd ar 
gyfer gwylio torfol yn ystod y flwyddyn, 
ond gan sicrhau nad yw hyn yn digwydd 
ar draul pwrpas darlledu gwasanaeth 
cyhoeddus y sianel. 0 fewn un sianel 
deledu a gwasanaeth arlein, mae 
gwrthdaro cynhenid yn bodoli rhwng 
ceisio gwasanaethu cynulleidfa eang a 
cheisio sicrhau fod pob rhaglen yn denu 
ffigyrau gwylio uchel. 

Nodir gyferbyn y 10 rhaglen fwyaf 
poblogaidd fesul genre ar deledu. 


S4C is eager to ensure that a sizeable 
number of programmes provide 
opportunities to attract substantial 
audiences during the year, but to ensure 
that this is not achieved to the detriment 
of S4C’s public service purposes. Within 
one television channel and online service, 
there exists an inherent tension between 
the aim of serving a diverse audience 
and also aiming for every programme 
to achieve high viewing figures. 

The top 10 most popular programmes 
within each genre on television are 
set out opposite. 



50 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Defnydd a Chyrhaeddiad 

Usage & Reach Cyrhaeddiad mewn miloedd 

Reach in thousand 


Drama a Ffilm/ Drama & Film 


1 

Craith (Pennod 1) 

89,000 

2 

Un Bore Mercher (Pennod 1) 

89,000 

3 

Bang (Pennod 1) 

85,000 

4 

Craith (Pennod 2) 

73,000 

5 

Bang(Pennod 3) 

67,000 

6 

Craith (Pennod 5) 

65,000 

7 

Bang(Pennod 2) 

61,000 

8 

Craith (Pennod 3) 

61,000 

9 

Craith (Pennod 7) 

56,000 

10 

Bang(Pennod 4) 

56,000 


Chwaraeon / Sport 


1 

Sgorio Rhyngwladol 

(Cymru v Gweriniaeth Iwerddon) 

627,000 

2 

Sgorio Rhyngwladol (Moldofa v Cymru) 

425,000 

3 

Sgorio Rhyngwladol (Georgia v Cymru) 

369,000 

4 

Sgorio Rhyngwladol (Cymru v Awstria) 

345,000 

5 

Sgorio Rhyngwladol (Serbia v Cymru) 

291,000 

6 

Clwb Rygbi (Gweilch v Scarlets) 

260,000 

7 

Clwb Rygbi (Dreigiau v Gweilch) 

240,000 

8 

Clwb Rygbi (Scarlets v Caeredin) 

212,000 

9 

Clwb Rygbi (Scarlets v Gleision) 

211,000 

10 

Clwb Rygbi (Munster v Gweilch) 

205,000 


Celfyddydau/Arts 


1 

Gwyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017 

109,000 

2 

Cyngerdd Hedd Wyn: A Oes Heddwch? 

39,000 

3 

Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2017 

32,000 

4 

Gwyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017 

26,000 

5 

Y Babell Len 2017 

26,000 

6 

Y Babell Len 2017 

26,000 

7 

Mwy o’r Babell Len 2017 

21,000 

8 

Pethe 

20,000 

9 

Gwyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017 

20,000 

10 

Pethe 

19,000 


Adloniant / Entertainment 

▲ 

1 

Noson Lawen: Llyn ac Eifionydd 

77,000 

2 

Noson Lawen Flogia’r Wyddfa: Dathlu’r 50 

74,000 

3 

Noson Lawen: Teyrnged i Ryan 

72,000 

4 

Noson Lawen: Llanfair Caereinion 

69,000 

5 

Noson Lawen: 0 Lundain 

68,000 

6 

Taith Bryn Terfel: Gwlad y Gan 

66,000 

7 

Noson Lawen: Nadolig yr Ifanc 

65,000 

8 

Jonathan 

65,000 

9 

Jonathan 

64,000 

10 

Noson Lawen: Gareth Owen 

63,000 


Sebon/ Soaps .a. 


1 

Pobol y Cwm (22/09) 

71,000 

2 

Pobol y Cwm (10/11) 

67,000 

3 

Pobol y Cwm (07/09) 

66,000 

4 

Rownd A Rownd (26/12) 

66,000 

5 

Pobol y Cwm (29/12) 

66,000 

6 

Pobol y Cwm (25/12) 

65,000 

7 

Pobol y Cwm (15/12) 

64,000 

8 

Pobol y Cwm (11/09) 

63,000 

9 

Pobol y Cwm (13/10) 

61,000 

10 

Pobol y Cwm (07/11) 

60,000 


Cerddoriaeth / Music 

a. 

1 

Carolau Llandudno 2017 

83,000 

2 

Llyr Williams: Cyngerdd Efrog Newydd 

46,000 

3 

Ochr 1: Gwobrau’r Selar 

45,000 

4 

Catrin Finch: Concerto Fledd Wyn 

41,000 

5 

Nadolig Wynne 

35,000 

6 

Cyngerdd Gwyn Flughes Jones 

31,000 

7 

Gig Eden ac Elin Fflur 

29,000 

8 

Carol Yr Wyl 2017 

28,000 

9 

Gig Fawr 2017 

28,000 

10 

Eisteddfod 2015: Seiniau’r Sgrin 

26,000 


Digwyddiadau / Events 

a. 

1 

Llangollen 2017 (Cor y Byd) 

104,000 

2 

Eisteddfod Genedlaethol 2017 
(Bore o’r Steddfod - lau) 

103,000 

3 

Eisteddfod Genedlaethol 2017 
(Noson o Gystadlu - Gwener) 

102,000 

4 

Eisteddfod yr Urdd 2017 
(Uchafbwyntiau’r Dydd - Llun) 

83,000 

5 

Eisteddfod Genedlaethol 2017 
(Prynhawn o’r Steddfod - Gwener) 

74,000 

6 

Eisteddfod Genedlaethol 2017 (Uchafbwyntiau) 

66,000 

7 

Eisteddfod Genedlaethol 2017 
(Prynhawn o’r Steddfod - Sul) 

65,000 

8 

Eisteddfod Genedlaethol 2017 
(Noson o Gystadlu - Mercher) 

64,000 

9 

Eisteddfod yr Urdd 2017 (Cyngerdd Agoriadol) 

62,000 

10 

Eisteddfod Genedlaethol 2017 
(Prynhawn o’r Steddfod - Llun) 

60,000 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


51 


Measuring S4C’s Performance 

































































































Cyrhaeddiad mewn miloedd ▲ 

Reach in thousand 


Newyddion/ News ▲ 


1 

Newyddion 9 (07/09) 

65,000 

2 

Newyddion 9 (14/08) 

46,000 

3 

Newyddion 9 (11/08) 

43,000 

4 

Newyddion 9 (10/08) 

42,000 

5 

Newyddion 9 (22/03) 

39,000 

6 

Newyddion 9 (25/07) 

39,000 

7 

Newyddion 9 (07/08) 

37,000 

8 

Newyddion 9 (31/07) 

36,000 

9 

Newyddion 9 (09/08) 

35,000 

10 

Newyddion 9 (26/07) 

35,000 


Materion Cyfoes / Current Affairs 

Jk. 

1 

Heno (24/01) 

68,000 

2 

Heno (02/10) 

59,000 

3 

Heno (27/07) 

58,000 

4 

Heno (18/09) 

56,000 

5 

Heno (08/11) 

56,000 

6 

Heno (24/10) 

55,000 

7 

Heno (03/11) 

54,000 

8 

Heno (07/06) 

54,000 

9 

Heno (07/04) 

53,000 

10 

Heno (13/10) 

52,000 


Hamdden/ Leisure 

▲ 

1 

Garddio a Mwy (11/09) 

47,000 

2 

Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr (26/04) 

45,000 

3 

Cegin Bryn: Y Dosbarth Meistr (12/04) 

43,000 

4 

Adre: Roy Noble (23/08) 

42,000 

5 

Adre: Dafydd Iwan (16/08) 

41,000 

6 

Adre: Cefyn Burgess (21/01) 

38,000 

7 

Adre: Nia Roberts (07/01) 

36,000 

8 

Garddio a Mwy (18/09) 

36,000 

9 

Garddio a Mwy (23/10) 

34,000 

10 

Garddio a Mwy (22/05) 

34,000 


Ffeithiol / Factual 

▲ 

1 

Flex Lewis: Schwarzenegger Cymru 

90,000 

2 

lolo: Deifio yn y Barrier Reef 

84,000 

3 

Llewod 71 

84,000 

4 

Cefn Gwlad 

78,000 

5 

Tan 

68,000 

6 

Cefn Gwlad 

59,000 

7 

Cynefin 

57,000 

8 

Pobl a’u Gerddi 

56,000 

9 

Cynefin 

54,000 

10 

Mike Phillips: Y Gem Olaf 

53,000 


Cyw 


jL. 

1 

Patrol Pawennau 

160,000 

2 

Patrol Pawennau 

160,000 

3 

Patrol Pawennau 

154,000 

4 

Patrol Pawennau 

140,000 

5 

Patrol Pawennau 

137,000 

6 

Patrol Pawennau 

135,000 

7 

Patrol Pawennau 

126,000 

8 

Patrol Pawennau 

123,000 

9 

Patrol Pawennau 

114,000 

10 

Patrol Pawennau 

113,000 


Stwnsh 



1 

Crwbanod Ninja 

50,000 

2 

Crwbanod Ninja 

34,000 

3 

Dennis a Dannedd 

34,000 

4 

Dennis a Dannedd 

33,000 

5 

Kung Fu Anda 

31,000 

6 

Y Dyfnfor 

30,000 

7 

Tag 

29,000 

8 

Dennis a Dannedd 

27,000 

9 

Dennis a Dannedd 

26,000 

10 

Crwbanod Ninja 

26,000 


Crefydd/ Religion 


1 

Cymanfa Ganu Eisteddfod Genedlaethol Mon 

61,000 

2 

Dechrau Canu Dechrau Canmol (03/12) 

56,000 

3 

Dechrau Canu Dechrau Canmol (11/02) 

56,000 

4 

Dechrau Canu Dechrau Canmol (01/04) 

47,000 

5 

Dechrau Canu Dechrau Canmol (30/07) 

45,000 

6 

Dechrau Canu Dechrau Canmol (30/04) 

41,000 

7 

Dechrau Canu Dechrau Canmol (31/12) 

40,000 

8 

Dechrau Canu Dechrau Canmol (05/11) 

38,000 

9 

Dechrau Canu Dechrau Canmol (04/02) 

38,000 

10 

Dechrau Canu Dechrau Canmol (17/12) 

38,000 


Dysgwyr/ Learners 


1 

Dal Ati 

18,000 

2 

Dal Ati 

15,000 

3 

Dal Ati 

14,000 

4 

Dal Ati 

14,000 

5 

Dal Ati 

13,000 

6 

Dal Ati 

13,000 

7 

Dal Ati 

12,000 

8 

Dal Ati 

12,000 

9 

Dal Ati 

11,000 

10 

Dal Ati 

11,000 


52 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 



Defnydd a Chyrhaeddiad 

Usage & Reach 


Flex Lewis: Schwarzenegger Cymru 



He a " 

my. ... H 


V !\ 1 

Hr 


t 







































































































Gwerthfawrogiad gwasanaethau S4C 
Appreciation of S4C’s services 




Gwerthfawrogiad o raglenni S4C ymysg siaradwyr Cymraeg i 
fod cystal a rhaglenni’r prif ddarlledwyr cyhoeddus eraill yng Nghymru. 
Appreciation of S4C’s programmes amongst Welsh speakers to be as good as 
that of programmes by the other main public service broadcasters in Wales. 



Defnyddir mesur gwerthfawrogiad 
o raglenni S4C fel sail i fesur a 
gwerthuso ansawdd gwasanaeth S4C 
yn ei chyfanrwydd a genres penodol. 
Cyfeirir at y mesur hwn fel mesur "Al” 
("Appreciation Index”) - sgor allan o 
100. Mae trafodaethau am gynnwys 
S4C ar Iwyfannau digidol hefyd yn fesur 
o werthfawrogiad y gynulleidfa. Mae’r 
mesur Al yn rhoi asesiad ansoddol o 
berfformiad rhaglenni ar y gwasanaeth 
teledu, ac yn cynorthwyo’r Awdurdod i 
asesu perfformiad gwasanaeth S4C yn ei 
gyfanrwydd ac o ran genres penodol. 


An appreciation measure of S4C’s 
programmes is used as the basis for 
measuring and evaluating the quality of 
the S4C service as a whole and its specific 
genres. This measure is referred to as 
a “Al” measure (“Appreciation Index”) 

- a score out of 100. Discussions about 
S4C’s content on digital platforms are 
also a measure of audience appreciation. 
The Al measure provides a qualitative 
assessment of programme performance 
on the television service, and assists the 
Authority to assess the performance of 
the S4C service as a whole and in terms 
of specific genres. 


Canfu Arolwg Tracio Delwedd S4C fod gwylwyr S4C sy’n siarad Cymraeg o’r farn fod: 
S4C’s image tracking survey found that S4C’s Welsh speaking viewers believe that: 


61 % 66 % 69 % 56 % 


S4C ar y cyfan yn dangos 
sioeau sydd wedi eu creu neu 
eu cynhyrchu’n dda 
S4C tends to show well-made 
or well produced programmes 


(cynnydd o +8) 

(an increase of+8) 


S4C yn sianel sy’n rhoi profiad 
unigryw i mi na allaf ei gael yn 
unrhyw le arall 

S4C is a channel that gives me 
a unique experience that I can’t 
get anywhere else 


(ni holwyd yn 16/17) 
(not asked in 16/17) 


Ansawdd rhaglenni Cymraeg 

yn gwella ar S4C 

The quality of Welsh language 

programming on S4C is 

improving 


(cynnydd o +4) 

(an increase of +4) 


Gan S4C raglenni sy’n gwthio’r 
ffiniau ac yn herio’r gynulleidfa 
S4C has programmes that push 
boundaries and challenge the 
audience 


(cynnydd o +9) 

(an increase of +9) 


(Ffynhonnell: Arolwg Tracio Delwedd S4C - Gwylwyr sy’n siarad Cymraeg, Beaufort Research, 2018) 
(Source: S4C Image Tracking Survey - Welsh speaking viewers, Beaufort Research, 2018) 


54 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 



Gwerthfawrogiad 

Appreciation^*^ 


Mae sgor gwerthfawrogiad 
S4C wedi cynyddu i 81 


• * 


parhau i werthfawrogi gwasanaeth S4C 


S4C s appreciation score 
has increased to 81 

Gwerthfawrogiad 
gwasanaeth S4C 
ymysg gwylwyr sy’n 
siarad Cymraeg yng 
Nghymru (2016/17: 80) 
(Sy’n cymharu gyda 
78 ar gyfer darlledwyr 
gwasanaeth cyhoeddus 
eraill yng Nghymru) 
(Ffynhonnell: TRP) 
Appreciation of S4C’s 
Service among Welsh 
speaking viewers in 
Wales (2016/17: 80) 
(Compared to 78 for 
other public service 
broadcasters in Wales) 
(Source: TRP) 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month pe 


ac maent yn nodi fod safon rhaglenni’n 
parhau i gynyddu. 


S4C’s Welsh speaking viewers continue 
to appreciate S4C’s service, and state 
that the quality of programmes 
continues to increase. 


Mae gwylwyr S4C sy’n siarad Cymraeg yn 






















Sgoriau gwerthfawrogiad uchaf ar gyfer rhaglenni 2017/18 
Highest appreciation scores for programmes in 2017/18 



IZ 


Mae rhaglenni S4C yn ennill 
sgoriau gwerthfawrogiad 
uchel tu hwnt. 

S4C’s programmes gain very 
high appreciation scores. 


Mae’r rhestr isod yn nodi’r sgoriau 
gwerthfawrogiad gan siaradwyr Cymraeg 
i’r 25 rhaglen uchaf yn ystod 2017/18 a 
hefyd cyfartaiedd y genre perthnasol. 

Mae’r rhestr yn cynnwys ystod eang o 
genres a rhaglenni sy’n dangos amrywiaeth 
y gwasanaeth a’r gwerthfawrogiad am y 
gwasanaeth a ddarperir. 


The list below sets out the appreciation 
scores from Welsh speakers for the top 25 
programmes during 2017/18 and also the 
relevant genre average. 

The list includes a wide range of genres 
and programmes that demonstrate 
the variety within the service and the 
appreciation of the service provided. 


Rhaglen 

Programme 

Al 

Al y Genre 

Genre Al 

(+/-) Gwahaniaeth ar y Genre 
(+/-) Compared to Genre 


Omg: Ysgol Ni! 

96 

86 

+10 


Huw Edwards a’r Cymry Estron: Stori Cymry 
Llundain 

95 

87 

+8 


Evan Jones a’r Cherokee 

93 

86 

+7 


Wil ac Aeron: Taith yr Alban 

92 

86 

+6 


Byw yn y Byd 

92 

86 

+6 


Grav: ‘Sdim Cywilydd Mewn Llefain 

92 

86 

+6 


Gwyllt ar grwydr 

92 

87 

+5 


Ysbyty 

92 

90 

+2 


Arctig Gwyllt lolo Williams 

92 

87 

+5 


Beti George: Colli David 

92 

86 

+6 


Llys Nini 

92 

86 

+6 


0 Gymru Fach 

92 

86 

+6 


Uchafbwyntiau’r Sioe 2017 

92 

89 

+3 


Matt Johnson: Iselder a Fi 

91 

86 

+5 


Canwr y Byd 2017 

91 

83 

+8 


Cofio Sioned James 

91 

86 

+5 


Arfordir Cymru 

91 

86 

+5 


Yr Anialwch 

91 

86 

+5 


Gardd Pont y Twr 

91 

84 

+7 


999: Ambiwlans Awyr Cymru 

91 

86 

+5 


Llyr Williams: Cyngerdd Efrog Newydd 

91 

85 

+6 



(Ffynhonnell / Source: TRP) 

(Yn seiliedig ar siaradwyr Cymraeg 16+, a gyda sampl o 25 neu’n fwy) 

(Based on Welsh speakers 16+, and programmes with a sample of 25 or more) 


56 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 



Appreciation 


Beti George: Colli David 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


Measuring S4C’s Performance 

































































































Gwerthfawrogiad 

Appreciation 


Viewers’ voices via social media 


Lleisiau’r gwylwyr trwy gyfryngau 
cymdeithasol a Nosweithiau Gwylwyr 


“First there was #YGwyll. 
then #Bang and now 
#UnBoreMercher. @ 

S4C do some absolutely 
amazing dramas.” 


“Dramau @S4C yw y rhai 
gorau. Edrych mlaen at 
ddydd Sul nesa yn barod. 
#Craith" 


“If anybody wants to see 
a real unbiased report on 
the #CatalanReferendum 
get @S4C on now!” 


“Cytuno 100%. Rydym 
mor ffodus yng Nghymru 
i gael criw fel Dylan, Dai, 
Owain @NickyZJohn Nic 
a Malcolm yn darlledu 
i ni. Pen a sgwyddau 
uwchben pob darlledwr 
arall. @sgorio #WALIRL” 


“. @elisjames has got me 
watching @S4C - great 
to see Welsh comedy 
that’s not aimed at people 
sitting on bales of hay” 


“Blydi hel, mae hwn yn 
wych gwboi - heb werthin 
siwd gymaint ers ache! 

Da iawn i chi gyd, mwy o 
stwff fel hyn sy’ eisie ar 
@S4C” 


“Just watched the first 
episode of #Craith on 
@S4C. There are some 
great dramas coming out 
of Wales at the moment” 


"just watched a fab 
documentary on @S4C 
about the career of @ 
Stifynl even though i 
don’t speak a word of 
welsh... thank god for 
subtitles” 


“Am rhyw reswm dwi’n 
caru’r ffaith bod fy mhlant 
yn gallu gwylio Teenage 
Mutant Flero Turtles ar @ 
S4C yn y Gymraeg.” 


“I would like to 
congratulate you all on 
a lovely night’s viewing, 
especially the programme 
with the kids and the 
elderly folk. It was a 
magical series and much 
better than anything on 
any of the so called big 
channels. I watch your 
channel regularly in 
Liverpool, with the aid 
of the subtitles and your 
content betters anything 
else on most evenings. 
Thank you and seasons 
greetings to you all.” 


“Da iawn @S4C- 
wir yn mwynhau y 
gyfres Cynefin. Mae 
brwdfrydedd @sionmun 
yn fendigedig!” 


“Rhaglen eithriadol o 
ddifyr. Diolch @S4C a i’r 
criw #Cynefin.” 


“Wedi mwynhau arlwy 
@S4C eleni yn fwy nag 
ers blynyddoedd. @ 
elisjames a ffhunabedio 
ymhlith yr uchafbwyntiau, 
Cystal os nad gwell nag 
unrhywbeth yn Saesneg!” 


“Watched #dylanardaith 
yesterday.Blimey @S4C 
don’t half put on some 
great shows.” 


“Being able to watch 
Welsh dramas on @ 
S4C is one of my 
favourite things about 
being Welsh one day I 
won't need the subtitles 
as much...hopefully! 
#dysgucymraeg 
#isdeitlau” 


“Wedi dala Ian gyda’r 
ddwy rhaglen arall o 
‘Hen Blant Bach’ @S4C 
o’r diwedd.Syniad mor 
syml yn gwneud cymaint 
o wahaniaeth i fywydau 
dau genhedlaeth 
#codicalon” 


“I love @S4C and it’s 
been doing some 
amazing programmes, 
it is very important to 
Wales and the Welsh 
language” 


“Yn gyntaf @ 
BangTVDrama a nawr @ 
unboremercher; tymor 
trosedd anhygoel @S4C. 
Gwych!” 


"@S4C @CeginBryn 
Diolch am gyfres newydd 
ddiddorol - pleser pur!” 


“Ma Hen Blant Bach 
yn rhaglen amazing. A 
phwysig! @S4C” 


Mesur Perfformiad S4C 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Measuring S4C’s Performance 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 montfcperiod to 31 March 2018 



















Gwobrau Ffilm a Theledu 2017/18 
Film and Television Awards 2017/18 


Mae ennill, neu dderbyn enwebiad ar 
gyfer gwobr mewn gwyl ffilm neu deledu 
yn arwydd o werthfawrogiad o ansawdd 
y rhaglenni a gynhyrchir gan y cwmni'au 
cynhyrchu annibynnol ar gyfer S4C. 


Winning an award or nomination in a film 
or television festival is an indication of 
recognition of the quality of programmes 
produced by the independent production 
companies for S4C. 


BAFTA Cymru 2017 

BAFTA Cymru 2017 


Gwobrau Broadcast 2017 

Broadcast Awards 2017 


Gwobrau 

Awards 

Enwebiadau 

Nominations 

Rhaglen Adloniant Orau 

Bryn Terfel Gwlad y Gan 
(Boom Cymru) 

Rhaglen Blant Orau 

Deian a Loli 
(Cwmni Da) 

Best Entertainment 
Programme 

Bryn Terfel Gwlad y Gan 
(Boom Cymru) 

Best Children’s Programme 

Deian a Loli 
(Cwmni Da) 

Rhaglen Gerddoriaeth Orau 

Cantata Memoria 
(Rondo) 

Best Music Programme 

Cantata Memoria 
(Rondo) 

Enwebiadau 

Drama Deledu Orau 

35 Diwrnod 
(Boom Cymru) 

Nominations 

Best Television Drama 

35 Diwrnod 
(Boom Cymru) 

Gwobrau C21 Media 2017 

C21 Media Awards 


Enwebiadau 

Nominations 

Rhaglen Ddogfen Unigol Orau 

Hillsborough: 

Yr Hunllef Hir 
(Rondo) 

Best Single Documentary 

Hillsborough: 

Yr Hunllef Hir 
(Rondo) 

Cyfres Ddrama Orau 

Bang 

Best Drama Series 

Bang 

lestyn Garlick: 

Stori Mabwysiadu 
(Antena) 

lestyn Garlick: 

Stori Mabwysiadu 
(Antena) 



Rhaglen Adloniant Orau 

Cantata Memoria 
(Rondo) 

Best Entertainment 
Programme: 

Cantata Memoria 




(Rondo) 

Y Salon 

(Boom Cymru) Y Salon 

(Boom Cymru) 


60 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Gwerthfawrogiad 

Appreciation 


o 


Gwyl Gwobrau Teledu a Ffilm 
Ryngwladol Efrog Newydd 2018 

New York Festivals International 
Television & Film Awards 2018 


Gwobrau 

Awards 

Rhaglen Ddogfen Orau 

Best Documentary 

Medal Efydd - Colli Dad: 

Bronze Medal: Colli Dad: 

Siarad am Hynna 

Siarad am Hynna 

(BBC Cymru) 

(BBC Cymru) 

Medal Arian: 

Silver Medal: 

Hen Blant Bach 

Hen Blant Bach 

(Darlun) 

(Darlun) 

Rhaglen Adloniant Orau 

Best Entertainment 

(Drama Drosedd) 

(Crime Drama) 

Medal Efydd: 

Bronze Medal: 

Bang 

Bang 

(Joio) 

(Joio) 


Gwyl Cyfryngau Celtaidd 2018 

Celtic Media Festival 2018 

Gwobrau 

Awards 

Ysbryd yr Wyl 

Hillsborough: Yr Hunllef Hir 
(Rondo) 

Spirit of the Festival 

Hillsborough: Yr Hunllef Hir 
(Rondo) 

Cyfres Ddrama Orau 

Bang 

(Joio) 

Best Drama Series 

Bang 

(Joio) 

Rhaglen Adloniant Orau 

Y Salon 
(Boom Cymru) 

Rhaglen Ddogfen 

Adloniannol Orau 

Hen Blant Bach 
(Darlun) 

Best Entertainment 
Programme 

Y Salon 
(Boom Cymru) 

Best Factual 

Entertainment Programme 

Hen Blant Bach 
(Darlun) 

Enwebiadau 

Nominations 

Drama Unigol 

Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs 
(Boom Cymru) 

Best Single Drama 

Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs 
(Boom Cymru) 

Rhaglen Ddogfen Chwaraeon 

Hillsborough: Yr Hunllef Hir 
(Rondo) 

Best Sports Documentary 

Hillsborough: Yr Hunllef Hir 
(Rondo) 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


61 


Measuring S4C’s Performance 





























S4C - Sianel Cymru 

S4C - the Channel for Wales 




S4C i gael ei ystyried a chryfderau uwchlaw sianeli eraill wrth adlewyrchu Cymru a’r Cymry. 
S4C to be considered as having strengths above other channels when reflecting 
Wales and the Welsh people. 




Mae’r gynulleidfa’n parhau o’r farn fod 
S4C yn adlewyrchu Cymru’n llwyddiannus. 
The audience continues to believe that S4C 
reflects Wales successfully. 


62 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Gwerthfawrogiad 

Appreciation 


Canfu Arolwg Tracio Delwedd S4C fod gwylwyr S4C sy’n siarad Cymraeg o’r farn fod S4C: 
S4C’s image tracking survey found that S4C’s Welsh speaking viewers believe that S4C is: 


95% 

87% 

74% 

■ 88% I 

Yn berthnasol i hunaniaeth 
Cymru a’i phobl 

Relevant to the identity of 
Wales and its people 

Yn sianel sy’n dangos sut beth 
yw hi i fyw yng Nghymru 

A channel that shows what it’s 

like to live in Wales 

Yn sianel sy’n adlewyrchu 
bywyd modern yng Nghymru 

A channel that reflects modern 

life in Wales 

Yn sianel sydd wedi fy addysgu 
mewn rhyw ffordd ynghylch 
Cymru a’i phobl 

A channel that has educated 
me in some way about Wales 
and its people 

(cynnydd o +3) 

(an increase of +3) 

(cynnydd o +3) 

(an increase of +3) 

(ni holwyd yn 16/17) 

(not asked in 16/17) 

(cynnydd o +5) 

(an increase of +5) 


1 83% ■ 

97% 

92% 

Yn sianel sy’n dangos rhaglenni 

Yn sianel sydd a’r arlwy 

Yn sianel sy’n adlewyrchu 

am fy rhan i o Gymru 

gorau o ddigwyddiadau 

Cymru wledig 

A channel that shows 

yng Nghymru 

A channel that reflects 

programmes about my 

A channel that has the best 

rural Wales 

part of Wales 

coverage of events in Wales 



(cynnydd o +5) (cynnydd o +1) (cynnydd o +6) 

(an increase of+5) (an increase of +1) (an increase of+6) 


(Ffynhonnell: Arolwg Tracio Delwedd S4C - Gwylwyr sy’n siarad Cymraeg, Beaufort Research, 2018) 
(Source: S4C Image Tracking Survey - Welsh speaking viewers, Beaufort Research, 2018) 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


63 


Measuring S4C’s Performance 






































Effaith S4C 

S4C’s Impact 




Gweithgarwch darlledu S4C i gael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad yr 
iaith Gymraeg ac ymwybyddiaeth pobl o ddiwylliant Cymru. 

S4C’s broadcast activity to have a positive impact on the development of 
the Welsh language and people’s awareness of the culture of Wales. 


OO^ 



Mae gwylwyr S4C sy’n siarad Cymraeg 
yn datgan fod S4C yn cael effaith 
gadarnhaol ar eu hymwybyddiaeth o 
ddiwylliant Cymru ac ar ddatblygiad 
yr iaith Gymraeg. 

Welsh-speaking S4C viewers state 
that S4C has a positive impact on their 
awareness of Welsh culture and the 
development of the Welsh language. 


Mae S4C yn wasanaeth pwysig 
ar gyfer cefnogi a hyrwyddo’r 
iaith a’r diwylliant Cymraeg 


S4C is an important service for 
supporting and promoting the 
Welsh language and culture 



64 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Effaith 

Impact 


Canfu Arolwg Tracio Delwedd S4C fod gwylwyr S4C sy’n siarad Cymraeg o’r farn fod S4C yn sianel sy'n: 

The S4C Tracking Image Survey found that S4C’s Welsh-speaking viewers believed that S4C is a channel that: 


97% 

95% 

98% 

99% 

Bwysig ar gyfer yr 
iaith Gymraeg 

Is important for the 

Welsh language 

Cyfrannu at ddiwylliant Cymru 

Contributes to the culture 

of Wales 

Cefnogi’r iaith Gymraeg drwy 
ei rhaglenni a’i chynnwys 

Supports the Welsh language 
through its programming 
and content 

Cadw’r iaith Gymraeg yn fyw 

Keeps the Welsh language alive 

(cynnydd o +1) 

(an increase of +1) 

(cynnydd o +3) 

(an increase of +3) 

(cynnydd o +1) 

(an increase of +1) 

(cynnydd o +2) 

(an increase of +2) 


( 89% 1 

83% 

78% 

Cynyddu fy ymwybyddiaeth 
o ddigwyddiadau 
diwylliannol Cymreig 

Increases my awareness of 
Welsh cultural events 

Gwneud i’r iaith 

Gymraeg ddod yn fyw 

Makes the Welsh 
language come alive 

Gwneud i’r iaith Gymraeg 
ymddangos yn fwy modern 
a perthnasol 

Makes the Welsh language 
seem more modern and 

relevant 

(cynnydd o +3) 

(an increase of +3) 

(cynnydd o +5) 

(an increase of +5) 

(cynnydd o +9) 

(an increase of +9) 


(Ffynhonnell: Arolwg Tracio Delwedd S4C - Gwylwyr sy’n siarad Cymraeg, Beaufort Research, 2018) 
(Source: S4C Image Tracking Survey - Welsh speaking viewers, Beaufort Research, 2018) 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


65 


Measuring S4C’s Performance 

















































































Amrywiaeth - S4C yn portreadu’r gynulleidfa 

Diversity - S4C portraying the audience 


Mae portreadu amrywiaeth o fewn 
cymdeithas ar y sgrin yn flaenoriaeth 
bwysig i S4C ac mae’r gynulleidfa’n 
gwerthfawrogi portread S4C o 
amrywiaeth cymdeithas Cymru o 
fewn y gwasanaeth. 


Portraying diversity within society on¬ 
screen is an important priority for S4C 
and the audience values S4C’s portrayal 
of the diversity of Welsh society within 
the service. 


Mae cynulleidfa S4C o’r farn fod S4C yn llwyddo 
i adlewyrchu amrywiaeth y bobl sy’n byw yng Nghymru 


S4C’s audience believes S4C succeeds in reflecting 
the diversity of people living in Wales 



66 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Effaith 

Impact 


Mae gwaith ymchwil a gynhaliwyd yn 
ystod y flwyddyn yn dangos fod gwylwyr 
Cymraeg o’r farn fod S4C yn “sianel sy’n 
llwyddo i adlewyrchu amrywiaeth y bobl 
sy’n byw yng Nghymru o ran oedran, rhyw, 
anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu 
ethnigrwydd ar draws ei rhaglenni”, gydag 
S4C yn derbyn sgoriau sylweddol uwch na’r 
darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill 
yng Nghymru. 


Research carried out during the year 
shows that Welsh viewers are of the 
opinion that S4C is a “channel that reflects 
the diversity of people living in Wales in 
terms of age, gender, disability, sexual 
orientation, religion or ethnicity across 
its programmes ", with S4C receiving 
significantly higher scores 
than the other public service 
broadcasters in Wales. 


-7-1 0 / Mae 71% 0 wylwyr sy’n siarad Cymraeg 

71% of Welsh-speaking viewers believe 

/ I/O o’r farn fod S4C yn sianel sy’n llwyddo i 

S4C is a channel that successfully reflects 

adlewyrchu amrywiaeth y bobl sy'n byw 

the diversity of people living in Wales 

yng Nghymru o ran oed, rhyw, anabledd, 

in terms of age, gender, disability, 

cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu 

sexual orientation, religion or ethnicity 

ethnigrwydd ar draws ei raglenni. 

across its programmes. 

Mae hyn llawer uwch nac unrhyw un o'r 

This is significantly higher than for other 

darlledwyr cyhoeddus eraill yng Nghymru 

public service broadcasters in Wales. 

a holiramdanynt. (Ffynhonnell: Arolwg 

(Source: S4C Image Tracking Survey - 

Tracio Delwedd S4C - Gwylwyr sy’n siarad 

Welsh speaking viewers, Beaufort 

Cymraeg, Beaufort Research, 2018) 

Research, 2018) 

Gwella portread ac amrywiaeth 

S4C’s commitment to 

ar y sgrin - Ymrwymiad S4C i 

Equality and Diversity - 

Gydraddoldeb ac Amrywiaeth 

Improving portrayal and 


diversity on-screen 

Yn ystod y flwyddyn rhoddwyd pwyslais 


newydd ar yr angen i wella portread 

During the year priority was given to 

poblogaeth Cymru o fewn rhaglenni a 

the need to improve the portrayal of 

chynnwys S4C. Cyhoeddwyd cynllun yn 

the population of Wales within S4C’s 

cynnwys Ymrwymiad S4C i Gydraddoldeb 

programmes and content. S4C published 

ac Amrywiaeth, ynghyd a chynllun 

a new Commitment to Equality and 

gweithredu er mwyn sicrhau fod portread 

Diversity, together with an action plan 

y gwasanaeth yn gwella. 

to ensure that portrayal within the 


service continues to improve. 

Mae S4C yn trafod portread, 


cydraddoldeb ac amrywiaeth gyda’n 

Portrayal, equality and diversity were 

partneriaid yn y sector gynhyrchu a 

discussed with our partners in the 

phartneriaid eraill yn rheolaidd ac yn ystod 

production sector and other partners on 

2018/19 gobeithir gweld datblygiadau 

a regular basis during the year. As a result, 

pellach yn cyrraedd y sgrin. 

it is hoped that further developments will 


be seen on-screen during 2018/19. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


67 


Measuring S4C’s Performance 















Ymrwymiad S4C i gynnwys ar gyfer Plant 

S4C’s commitment to content for Children 




Gwerthfawrogiad a defnydd da o’r gwasanaethau ar gyfer plant. 

Appreciation and good use of the services for children. 


Mae ymrwymiad cadarn S4C i ddarparu 
gwasanaethau Cymraeg ar gyfer plant 
a phobl ifanc - ar deledu a chyda storfa 
gyfoethog o ddeunyddiau arlein yn parhau 
i gael ei werthfawrogi gan ein gwylwyr. 


S4C’s strong commitment to providing 
Welsh language services for children and 
young people - on television and with a 
rich store of online materials continues to 
be appreciated by our viewers. 


n 


Mae Sioeau Cyw yn teithio i 
leoliadau ledled Cymru. 

O’r sioeau poblogaidd yn yr 
Eisteddfodau i Sioe Nadolig Cyw a 
teithiau'r Siarter laith a Rimbojam, 
mae plant Cymru wrth eu bodd i gael 
cyfle i gyfarfod a chanu a dawnsio 
gyda’u hoff gymeriadau. 

Cyw Shows in locations 
across Wales. 

From the popular shows at the 
Eisteddfodau, the Cyw Christmas 
Show tour and Siarter laith and 
Rimbojam tours, the children of 
Wales are always thrilled to have the 
opportunity to meet, sing and dance 
with their favourite characters. 


IZ 

Mae S4C yn parhau i gael ei ystyried 
i fod uwchlaw’r sianeli gwasanaeth 
cyhoeddus eraill yng Nghymru o ran 
bod yn sianel sydd ag ymrwymiad 
arbennig i raglenni plant. 

S4C continues to be ranked higher 
than the other public service channels 
in Wales in terms of being a channel 
that has a special commitment to 
children’s programmes. 



Mae rhaglenni a deunyddiau arlein 
Cyw yn cael eu defnyddio mewn 
ysgolion ledled Cymru er mwyn 
cyflwyno cwricwlwm y cyfnod 
sylfaen mewn modd hwyliog. 

Cyw’s online programmes and 
materials are used in schools across 
Wales to deliver the foundation 
phase curriculum in a fun way. 


/\ 


Mae partneriaeth S4C gyda 
Chanolfan Peniarth wedi creu 
cyfres o ddeunyddiau addysgiadol 
ar gyfer athrawon cynradd. 

S4C’s partnership with the Peniarth 
Centre has developed a series of 
educational materials for primary 
school teachers. 


41% 


Mae 41% o’r holl sesiynau gwylio ar Clic 
ac iPlayer yn wylio rhaglenni plant. 

41% of all Clic and iPlayer viewing 
sessions are for childrens’ content. 


68 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Effaith 

Impact 


Mae’r defnydd o wasanaethau Cyw a Stwnsh - ar deledu 
ac arlein yn parhau i fod yn galonogol iawn, gyda’r 
gynulleidfa’n parhau i werthfawrogi’r ddarpariaeth 
lliniol yn ogystal a’r gallu i wylio’u hoff gyfresi ar alw. 

The use of Cyw and Stwnsh services - on television and 
online remains encouraging, with the audience continuing 
to appreciate the linear provision as well as the ability to 
watch their favorite series on demand. 


Canfu Arolwg Tracio Delwedd S4C fod gwylwyr S4C sy’n siarad Cymraeg o’r farn: 

The S4C Tracking Image Survey found that S4C’s Welsh-speaking viewers believe that: 


98% 


60% 


Ei bod yn bwysig iawn fod gwasanaeth 
teledu Cymraeg ar gyfer plant ar S4C 

It’s very important that there is a Welsh language 
television service for children on S4C 


Fod S4C yn sianel sydd ag 
ymrwymiad arbennig i raglenni plant 

S4C is a channel that is especially 
committed to childrens’ programmes 


(Ffynhonnell: Arolwg Tracio Delwedd S4C - Gwylwyr sy’n siarad Cymraeg, Beaufort Research, 2018) 
(Source: S4C Image Tracking Survey - Welsh speaking viewers, Beaufort Research, 2018) 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


69 


Measuring S4C’s Performance 

















Ffigyrau gwylio Cyw a Stwnsh ar deledu 

Cyw and Stwnsh viewing figures on TV 



Cyrhaeddiad Cyw ar deledu 
(Mewn miloedd, ar sail fisol) 

Cyw reach on television 600 

(In thousands, on a monthly basis) 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

• Tu allan i Gymru / Outside Wales 
Cymru/Wales 


574 



2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 


Cyrhaeddiad Stwnsh ar deledu 
(Mewn miloedd, ar sail fisol) 

Stwnsh reach on television 

(In thousands, on a monthly basis) 


• Tu allan i Gymru / Outside Wales 
Cymru/Wales 



70 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 












































































S4C yn cefnogi Dysgwyr Cymraeg 

S4C supports Welsh Learners 




Caei canfyddiad ymysg Dysgwyr o’r Gymraeg fod S4C yn darparu 
ar eu cyfer yn llwyddiannus gyda rhaglenni a gwasanaethau addas. 

Achieve a perception amongst those learning Welsh that S4C 
successfully provides appropriate programmes and services for them. 


Mae gwasanaeth S4C yn cynnig cyfle i 
ddysgwyr glywed ac ymarfer yr iaith, ac 
i ddysgu mwy am gyd-destun yr iaith a’r 
diwylliant Cymraeg. 

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer Dysgwyr 
yn bwnc sy’n cael sylw cyson yn 
Nosweithiau Gwylwyr S4C ac mae’r 
adborth a dderbynnir yn ategu canlyniadau 
gwaith ymchwil sy’n cael ei gynnal gan 
swyddogion S4C gyda rhanddeiliaid yn 
y maes dysgu Cymraeg, gan gynnwys y 
Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a 
thiwtoriaid a chanolfannau iaith. 


The S4C service offers learners the chance 
to hear and practice using the language, 
and to learn more about the context of the 
Welsh language and culture. 

The provision for Learners is a subject that 
is regularly discussed in S4C’s Viewers’ 
Evenings and the feedback received 
complements the results of research 
conducted by S4C with stakeholders in 
the field of Welsh learning, including with 
the National Centre for Learning Welsh, 
tutors and language centres. 


Mae pobl sy’n dysgu Cynnraeg, neu sydd a diddordeb 
mewn dysgu Cynnraeg yn rhan bwysig o gynulleidfa S4C. 

Those who are learning Welsh, or who are interested in 
learning Welsh, are an important part of S4C’s audience. 



Mae’r strategaeth ar gyfer cynnwys i 
ddysgwyr, a chefnogaeth i bobl sy’n 
dysgu Cymraeg yn cael ei datblygu ar y 
cyd gyda’r Ganolfan. 

Y bwriad yw y bydd cynnwys S4C yn 
cynnig mwy na gwersi dysgu iaith a bydd 
S4C yn cynorthwyo dysgwyr o bob lefel 
ar eu taith gan roi cyfleoedd hamddenol 
a difyr iddynt glywed a defnyddio’r 
Gymraeg, ac i roi’r iaith mewn 
cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol. 


S4C’s strategy for content for learners, 
and support for viewers who are learning 
Welsh is being developed in collaboration 
with the Centre. 

S4C’s new strategy will offer more 
than just language lessons and S4C 
will assist learners of all levels on their 
journey, providing fun and entertaining 
opportunities to hear and use Welsh, 
and to place the language in a social 
and cultural context. 


72 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Effaith 

Impact 


Holwyd am gefnogaeth S4C i ddysgwyr yn ystod Arolwg Tracio Delwedd S4C, a chafwyd 
ymateb cadarnhaol i ddarpariaeth S4C, gyda’r gwylwyr o’r farn fod S4C: 

Positive responses were received when S4C’s Image Tracking Survey questioned 
viewers about S4C’s provision for learners, with viewers of the opinion that S4C: 


43% 86% ^ 71% 


55% 


Yn sianel sydd wedi cyfrannu 
at i mi ddysgu Cymraeg 

Is a channel that has 
contributed to me 
learning Welsh 


(cynnydd o +6) 

(an increase of+6) 


Yn sianel sy’n darparu 
gwasanaeth cefnogol da i’r rhai 
hynny sy’n dysgu Cymraeg 

Is a channel that provides 
a good support service for 
those who are learning Welsh 


(cynnydd o +1) 

(an increase of +1) 


Wedi gwella fy nealltwriaeth 
o eiriau Cymraeg 

Has improved my understanding 
of Welsh words 


(cynnydd o +8) 

(an increase of +8) 


Yn fy ngwneud yn fwy hyderus 
yn fy nefnydd o’r Gymraeg 

Has made me more confident 
in my use of Welsh 


(cynnydd o +4) 

(an increase of +4) 


(Ffynhonnell: Arolwg Tracio Delwedd S4C - Gwylwyr sy’n siarad Cymraeg, Beaufort Research, 2018) 
(Source: S4C Image Tracking Survey - Welsh speaking viewers, Beaufort Research, 2018) 



Mae S4C wedi sefydlu partneriaeth newydd gyda’r 
Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol er mwyn 
gwella’n darpariaeth ar gyfer dysgwyr. 

S4C has established a new partnership with the 
National Centre for Learning Welsh to improve 
our provision for learners. 


CO 

Mae S4C a’r Ganolfan eisoes wedi cydweithio er mwyn 
creu nifer o wersi cyfoes sy’n seiliedig ar gyfersi S4C 
megis Ffit Cymru ac Un Bore Mercher. 

S4C and the Centre have already worked together to 
create a number of contemporary lessons based on S4C 
series including Ffit Cymru and Un Bore Mercher. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


73 


Measuring S4C’s Performance 























Gwerth am Arian 

Value For Money 




Sicrhau bod gwasanaethau S4C yn darparu gwerth am arian i’r gynulleidfa. 

Ensure that S4C’s services provide value for money to the audience. 


Mae S4C yn anelu i sicrhau fod y canran 
uchaf posibl o incwm cyhoeddus S4C yn 
cael ei wario ar gynnwys sy’n gymharus 
o ran ansawdd gyda chynnwys rhaglenni 
rhwydwaith y DU, tra’n sicrhau ar yr un 
pryd fod rhaglenni yn cael eu cynhyrchu 
yn y modd fwyaf effeithlon a bod cost 
gorbenion S4C yn parhau yn isel. 

Gwerth am arian yw’r berthynas rhwng 
cost a pherfformiad S4C fel gwasanaeth ac 
fel sefydiiad. Ar gyfer darlledwr cyhoeddus, 
mae hyn yn golygu darparu gwasanaeth 
cynhwysfawr o safon uchel ar deledu a 
chyfryngau digidol sy’n cael ei ddefnyddio 
a’i werthfawrogi gan y gynulleidfa, gan 
wneud hynny mewn modd effeithlon o ran 
y defnydd o adnoddau ariannol. 

Blaenoriaeth gyntaf S4C yw darparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel, ar deledu 
ac ar Iwyfannau digidol perthnasol, sy’n 
cwrdd ag anghenion ei chynulleidfa. 

Mae hefyd yn bwysig i sicrhau fod y 
buddsoddiad yng ngwasanaethau S4C yn 
rhoi gwerth priodol am arian. Mae’n amcan 
strategol i sicrhau bod y ganran uchaf 
posibl o incwm cyhoeddus S4C yn cael ei 
wario ar raglenni a chynnwys. 

Elfen arall o hyn yw sicrhau fod costau 
rhedeg sefydiiad S4C, h.y. y gorbenion, yn 
parhau i fod yn ganran fechan o wariant 
S4C. Yn ogystal a gosod blaenoriaethau 
a thargedau ar gyfer buddsoddiad 
S4C mewn rhaglenni a chynnwys, ac 
felly sicrhau perfformiad ariannol S4C, 
mae’r Bwrdd hefyd am sicrhau (drwy’r 
mesuryddion perfformiad a nodir uchod) 
fod y buddsoddiad hwn yn dwyn ffrwyth, 
ac yn apelio at gynulleidfa eang yng 
Nghymru, trwy’r DU a thu hwnt i hynny 
(lie mae hawliau’n caniatau). 


S4C aims to ensure that the highest 
possible percentage of S4C’s public 
income is spent on content comparable 
in terms of quality with that of other UK 
networks, whilst ensuring programmes are 
produced in the most efficient way and 
ensuring S4C’s overheads remain low. 

Value for money is the relationship 
between S4C’s cost and performance 
as a service and as an organisation. For 
a public service broadcaster, this means 
providing a high quality, comprehensive 
service on television and digital media that 
is used and valued by the audience, and 
doing so efficiently in terms of the financial 
resources available. 

S4C’s first priority is to provide high 
quality services, on television and on 
relevant digital platforms, which meet the 
needs of the audience. It is also important 
to ensure that the investment in S4C’s 
services ensures appropriate value for 
money. It is a strategic objective to ensure 
that the highest possible percentage 
of S4C’s public income is spent on 
programmes and content. 

Ensuring that S4C’s running costs as 
an organisation continue to be a small 
percentage of S4C’s spending is another 
aspect of this objective. In addition to 
setting priorities and targets for S4C’s 
investment in programmes and content, 
and thus securing S4C’s financial 
performance, the Board also wishes to 
ensure (through the performance measures 
set out above) that this investment bears 
fruit, and appeals to a wide audience in 
Wales, throughout the UK and further 
afield (where rights permit). 


74 


Mesur Perfformiad S4C 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Gwerth 

Value 


Mae sicrhau Gwerth am Arian yn 
flaenoriaeth bwysig iawn i S4C. 


Ensuring Value for Money is 
a very important priority for S4C. 


Sut i fesur Gwerth am Arian 

Mae S4C yn defnyddio nifer o ddulliau o asesu’r 
gwerth am arian y mae S4C yn ei gyflawni, gan 
gynnwys: 

Perfformiad ariannol a ffigyrau gwylio; 
Dosraniad gwariant S4C, gan 
gynnwys gorbenion; 

Asesiad o gost cynnwys S4C fesul awr; 

Cost y gwyliwr yr awr a chost darparu’r 
gwasanaeth i’r gwylwyr fesul wythnos; 

Effaith Economaidd S4C; a 
Buddsoddiad S4C ar draws Cymru. 


How to measure Value for Money 

S4C uses a number of methods of assessing the 
value for money that S4C achieves, including: 

Financial performance and viewing figures; 
Distribution of S4C’s spending, 
including overheads; 

Assessment of S4C’s content cost per hour; 
Cost per viewer hour and cost of providing 
the service to the audience per week; 

— S4C’s economic impact; and 
S4C’s investment across Wales. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


Measuring S4C’s Performance 












Blaenoriaethu gwariant ar raglenni a 
chynnwys - Dosraniad Gwariant S4C 

Prioritising spending on programmes and 
content - allocation of S4C’s Expenditure 


Buddsoddir y rhan fwyaf o gyllid 
cyhoeddus S4C mewn rhaglenni a 
chynnwys. Mae dyraniad gwariant Cronfa 
Gyhoeddus S4C yn ystod 2017/18 yn 
dangos fod mwyafrif gwariant S4C yn 
parhau i gael ei fuddsoddi’n uniongyrchol 
yn rhaglenni a chynnwys S4C, set 
buddsoddiad yn y ddarpariaeth ar gyfer 
y gynulleidfa a buddsoddiad yn y sector 
gynhyrchu yng Nghymru. 


Most of S4C’s public finance is invested 
in programmes and content. The 
allocation of S4C Public Service Fund 
during 2017/18 shows that the majority 
of S4C’s expenditure continues to be 
directly invested in S4C’s programmes 
and content, which represents both 
investment in the services provided 
for the audience and investment in the 
production sector in Wales. 



80 % 


Mae dros 80% o wariant S4C yn 
cael ei fuddsoddi mewn rhaglenni 
Over 80% of S4C’s expenditure 
is invested in programmes 


Rhaglenni a gomisiynwyd gan S4C 

Programmes commissioned by S4C 

80.3% 

Costau’n ymwneud a’r gwasanaeth rhaglenni 

Costs associated with the programme service 

15.2% 


Costau gweithredu a gweinyddu 

Operating and administration costs 



Ceir rhagor o wybodaeth am wariant S4C yn y Datganiad Cyfun 
o Incwm Cynhwysfawr yn y Datganiad Ariannol. 

More information on S4C’s expenditure can be found in the 

Consolidated Statement of Comprehensive Income in the Statement of Accounts. 


76 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Gwerth 

Value 


Costau cynhyrchu rhaglenni S4C 

S4C Production Costs 


Mae costau cynhyrchu rhaglenni 
S4C yn parhau i fod yn isel iawn o’u 
cymharu gyda chostau darlledwyr 
gwasanaeth cyhoeddus eraill sy’n 
darparu gwasanaethau ar draws y DU. 


The cost levels of producing S4C’s 
programmes remain very low compared 
to the costs of other public service 
broadcasters that provide services 
across the UK. 


Cost yr awr - rhaglenni a 
gomisiynwyd gan S4C 

Cost per hour - programmes 
commissioned by S4C 


£50,000 

£43,665 



Cost yr awr - holl oriau darlledu 

Cost per hour - all broadcast hours 


£ 20,000 

£15,197 



Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


77 


















Partneriaid cynhyrchu S4C yn darparu gwerth am arian sylweddol 

S4C’s production partners provide significant value for money 


Mae S4C a’n partneriaid yn y cwmni'au 
cynhyrchu annibynnol yn llwyddo i 
ddarparu gwasanaeth eang a phoblogaidd 
ar lefelau cyllidebol sy’n sylweddol is na 
darlledwyr cenedlaethol a rhyngwladol. 

Mae costau cyfartaledd S4C mewn 
genres megis adloniant, drama a ffeithiol 
yn sylweddol is na chostau darlledwyr 
gwasanaeth cyhoeddus eraill. Mae’r graft 
isod yn cymharu cyfartaledd costau S4C 
fesul genre gyda chostau cyfartaledd 
sydd ar gael ac wedi eu cyhoeddi gan 
ddarlledwyr PSB eraill. 


S4C and our partners in the independent 
production companies succeed in 
providing a broad and popular service 
at budgetary levels that are significantly 
lower than national and international 
broadcasters. 

S4C’s average costs in genres such as 
entertainment, drama and factual are 
significantly below the costs of other 
public service broadcasters. The graph 
below compares S4C’s average costs per 
genre with average costs available and 
published by other PSB broadcasters. 


Cyfartaledd costau S4C o’u cymharu gyda chostau a thariffau darlledwyr PSB eraill 

S4C’s average costs compared to other PSB costs and tariffs 


• C4 • BBC Rhwydwaith/Network • BBC Cenhedloedd a Rhanbarthau / Nations and Regions •ITV #S4C 


Mae cyfartaledd cost S4C yn 



78 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Gwerth 

Value 


Cost darparu gwasanaeth S4C i’r gynulleidfa deledu bob wythnos 

Cost of providing S4C’s service to the TV audience every week 


Mae’r graft isod yn nodi’r gost fesul wythnos i S4C o 
ddarparu’r gwasanaeth i’r gynulleidfa (sef cyrhaeddiad 
cyfartaledd wythnosol gwasanaeth teledu S4C drwy’r DU). 
Mae’r hafaliad hwn yn ymdebygu i fesur ariannol a ddefnyddir 
gan gwmn'iau teledu masnachol ("ARPU” - cyfartaledd refeniw 
fesul defnyddiwr ar gyfer gwasanaethau teledu am dal) o ran 
y refeniw a gynhyrchir gan danysgrifwyr dros gyfnod penodol, 
ond wedi ei addasu er mwyn nodi’r gost i S4C fel darlledwr 
gwasanaeth cyhoeddus sydd a dyletswydd i ddarparu 
gwasanaeth am ddim i’r gynulleidfa. 


The graph below notes the cost per week per television user 
for providing the service to the audience (expressed as the 
average weekly reach of S4C’s television service throughout 
the UK). This equation can be considered similar to a financial 
measurement used by commercial television companies 
(“ARPU” - the average revenue per user for subscription 
services) to report on revenues generated by subscribers 
over a given period, but adapted to state the cost to S4C 
as a public service broadcaster that has a duty to provide 
a free to air service to its audience. 


£ 1.00 



Cost y gwyliwr yr awr 

Cost per viewer hour 


Mae’r graft isod yn nodi cost y gwyliwr yr awr. Mae’r asesiad 
hwn yn fesur a ddatblygwyd gan y BBC er mwyn asesu’r 
gost o ddarparu pob awr o wasanaeth teledu (heb gynnwys 
defnydd arlein) i gynulleidfa’r gwasanaeth (gan ei fesur ar sail 
maint cyfartaledd y gynulleidfa fesul awr). 


The graph below sets out the cost per viewer hour of S4C’s 
service. This assessment is a measure developed by the BBC in 
order to assess the hourly cost of providing a television service 
(excluding online use) to the service’s audience (measured on 
the basis of the average hourly size of the audience). 


£ 2.00 


£1.50 



£1.53 

—• 


£ 1.00 


2013/14 


2014/15 


2015/16 


2016/17 


2017/18 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


79 


Measuring S4C’s Performance 



























Effaith Economaidd S4C 

S4C’s Economic Impact 



Mae S4C yn cael effaith economaidd 
sylweddol ar economi Cymru 


S4C has a significant economic 
impact on the Welsh economy 



Mae pob £1 sy’n cael 
ei wario gan S4C gyda 
chwmniau annibynnol a 
chyflenwyr eraill yn mwy 
na dyblu yn ei werth, 
gan greu gwerth o 
£2.09 i’r economi. 

Every £1 that S4C spends 
with independent 
production companies 
and other suppliers in 
turn more than doubles to 
create an impact of £2.09 
within the economy. 


Mae darparu gwerth am arian hefyd yn 
golygu sicrhau fod buddsoddiad S4C yn y 
diwydiannau creadigol yng Nghymru yn 
cael yr effaith economaidd fwyaf posibl. 

Mae’r buddsoddiad sylweddol sy’n cael ei 
wneud gan S4C yn ei dro yn creu swyddi 
mewn cwmni'au a’r gadwyn gyflenwi 
mewn ardaloedd ar draws Cymru. 

0 gyfresi tymor hir fel ein drama Rownd 
a Rownd sydd wedi creu cnewyllyn 
creadigol ym Mhorthaethwy, i Prynhawn 
Da a Heno - ein rhaglenni cylchgrawn o 
Lanelli - i ardrawiad sylweddol dramau 
gwreiddiol a gaiff eu ffilmio ar leoliadu 
ar draws Cymru, caiff cynyrchiadau S4C 
effaith economaidd sylweddol. 


Providing value for money also means 
ensuring that S4C’s investment in the 
creative industries in Wales has the 
greatest economic impact. 

The significant investment made by S4C 
in turn creates jobs in companies and the 
production chain in areas across Wales. 

From long-term series such as our 
Rownd a Rownd drama that has created 
a creative nucleus in Menai Bridge, to 
Prynhawn Da and Fleno - our magazine 
programmes from Llanelli - to the 
significant impact of original dramas that 
are filmed on locations across Wales, 
S4C’s productions have a substantial 
economic impact. 


80 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


S4C yn cyfrannu at refeniw trethi - Effaith Ffiscal 

S4C contributes to tax revenues - Tax Effect 



Yn ogystal ag effaith economaidd 
sylweddol yng Nghymru a’r DU, mae 
gwaith S4C hefyd yn gyfrifol am greu 
refeniw trethi sylweddol sy’n cael ei dalu 
i’r Trysorlys gan gwmni'au ac unigolion 
sy’n darparu gwasanaethau i S4C a’r 
cwmni'au cynhyrchu. 


As well as a significant economic impact 
in Wales and the UK, S4C’s work is 
also responsible for creating significant 
tax revenues paid to HM Treasury by 
companies and individuals providing 
services to S4C and the production 
companies. 


Mae ymchwil a gynhaliwyd ar ran S4C Research carried out on behalf of S4C 

(gan gwmni ymgynghorwyr Arad) (by Arad) estimates that direct and 

yn amcangyfrif fod cyfraniadau treth indirect tax contributions from S4C’s 
uniongyrchol ac anuniongyrchol yn sgil core activities is £39m per annum, 
gweithgareddau craidd S4C yn £39m y 

flwyddyn. This equates to a return of £0.51 for 

every £1 of S4C’s total expenditure to HM 

Mae hyn gyfystyr a dychwelyd £0.51 Treasury, either in direct or indirect tax 

ar gyfer bob £1 o holl wariant S4C i’r contributions. 

Trysorlys, naill ai mewn cyfraniadau treth 
uniongyrchol neu anuniongyrchol. 


Am bob £1 sy’n cael ei 
ddarparu i S4C, mae £0.51 
yn cael ei ddychwelyd i’r 
Trysorlys mewn trethi. 

For every £1 provided to 
S4C, £0.51 is returned to 
HM Treasury in taxes. 

















Buddsoddiad S4C mewn cynnwys gan gwmmau ar draws Cymru 

S4C’s investment in content from companies across Wales 



Mae S4C yn buddsoddi ac yn comisiynu cynnwys gan gwmni'au 
cynhyrchu ar draws Cymru, gan gynnwys Caernarfon, Llanelli, 
Abertawe a Chaerdydd. 0 ganlyniad, mae effaith economaidd 
S4C yn cael ei ledaenu mewn cymunedau yng Ngogledd, 

Gorllewin a De Ddwyrain Cymru. 

Mae cwmni'au cynhyrchu yn cael effaith sylweddol ar eu heconomi'au 
lleol a thu hwnt i’w dalgylch wrth i gynyrchiadau deithio’r wlad i 
ffilmio cynnwys sy’n adlewyrchu Cymru. Mae cyfraniad y cwmni'au 
cynhyrchu hefyd yn cyfrannu at weithlu medrus iawn sy’n sail i sector 
gynhyrchu o’r radd flaenaf yng Nghymru sy’n denu cynhyrchiadau 
teledu, ffilm a chynnwys digidol o wledydd ledled y byd. 


S4C invests and commissions content from production 
companies across Wales, including Caernarfon, Llanelli, 
Swansea and Cardiff. As a result, S4C’s economic impact is 
spread in communities in North, West and South East Wales. 

Production companies have a significant impact on their local 
economies and beyond their catchment area as productions 
travel the country to film content that reflects Wales. The 
contribution of the production companies also contributes to 
a highly skilled workforce that underpins a world class 
production sector in Wales that attracts television, film and 
digital content from countries around the world. 


Gwariant Rhanbarthol 

Regional Spending 

2017/18 

Gogledd Cymru 

North Wales 

(2016/17: 26%) 

26% 

De Cymru 

South Wales 

(2016/17: 50%) 

51% 

Gorllewin Cymru 

West Wales 

(2016/17:17%) 

21% 

Tu allan i Gymru 

Outside Wales 

(2016/17: 7%) 

2% 

Cyfanswm 

Total 

100% 




26 % 





82 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mesur Perfformiad S4C 


Gwerth 

Value 


Buddsoddiad S4C mewn cynnwys gan gwmni'au ar draws Cymru 

S4C’s investment in content from companies across Wales 


Mae S4C yn falch iawn o’r bartneriaeth greadigol sy’n bodoli 
gyda’r sector gynhyrchu annibynnol. 

Mae ystod eang o gwmni'au, partneriaid creadigol a sefydliadau 
yn cydweithio gydag S4C er mwyn darparu ystod eang o 
gynnwys safonol a phoblogaidd. Mae’r rhestr isod yn nodi’r 
cwmni'au cynhyrchu, partneriaid creadigol, sefydliadau 
cenedlaethol a mudiadau a gydweithiodd gydag S4C yn ystod y 
flwyddyn i ddarparu cynnwys a ddarlledwyd ar wasanaeth S4C. 


S4C is very proud of the creative partnership that exists 
with the independent production sector. 

A wide range of companies, creative partners and organisations 
work with S4C to provide a wide range of high quality and 
popular content. The list below sets out the production 
companies, creative partners and organisations that collaborated 
with S4C during the year to provide content for S4C’s service. 


Partneriaid yn y sector gynhyrchu annibynnol 

Independent production sector partners 


Abu Media Teo 

Dream Team Television 

Aden Productions 

Eisteddfod Genedlaethol 

Adrenalin FP 

Cymru 

Amaury Sport Organisation 

European Broadcasting Union 

Antena 

Fiction Factory 

Avanti Media 

Grabyo 

Bad Wolf 

Green Bay Media 

Bait Studio 

IB Tournaments Ltd (World 

Barefoot Rascals 

Rugby) 

Beakus 

le le Productions 

Bees Nees Media 

Its My Shout Productions 

Boom Cymru 

ITV 

BBC 

Joio 

Captain Jac 

Keeping Faith Productions 

Ceidiog 

Kreu Media 

Celtic Rugby 

Lefel Dau 

Chwarel 

Lens 360 

Clwb Pel-droed Dinas Bangor 

Lounge Logic 

Craith 1 

Made In Wales & Co 

Crane 

Maharen 

Cube Entertainment 

Media Atom 

Cwmni Da 

Moilin 

Cymdeithas Amaethyddol 

Mount Stuart Media 

Frenhinol Cymru 

Mr Tonken 

Cymdeithas Cerdd Dant Cymru 

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru 

Cymdeithas Pel Droed Cymru 

Munzberger Fight Promotions 

Cynhyrchiadau Alpha 

Newport County AFC 

Productions 

Nimble Dragon 

Cynyrchiadau Twt Productions 

One Tribe TV 

Darlun 

Optimwm 

Double Agent 

Orchard Media & Events Group 

Phil McIntyre Television 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 


Partneriaid eraill 

Other partners 


Prifysgol Bangor 

Eisteddfod Genedlaethol 

Rondo Media 

Cymru 

Rugby World Cup 

Eisteddfod yr Urdd 

Sain 

Eisteddfod Ryngwladol 

Severn Screen 

Llangollen 

Silin 

Cymdeithas Amaethyddol 

Sky UK 

Frenhinol Cymru 

Slam Media 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg 

Sports Management Europe 

Cenedlaethol 

Sports Media Services 

Mudiad Meithrin 

Square One Productions 

Urdd Gobaith Cymru 

Sunset & Vine Productions 

Cyngor Llyfrau Cymru 

Swansea City AFC 

Cyngor Celfyddydau Cymru 

Tanabe MMV International 

Canolfan y Mileniwm 

Tarian 

Theatr Genedlaethol Cymru 

Telesgop 

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

The Scottish Professional 

BAFTA Cymru 

Football League 

RTS Cymru 

Thud Media 

It’s My Shout 

Tinopolis 

Llenyddiaeth Cymru 

Tinopolis Interactive 

Ffilm Cymru 

Trinity Mirror Publishing 

Triongl 

- 

Under Rygbi Cymru 

Unigryw 


Urdd Gobaith Cymru 

Vox Pictures 

Walsall Football Club 

Wes Glei 


Wildflame Productions 
WRC Promoter 


Zeitgeist Entertainment 


83 


Measuring S4C’s Performance 









































































































































Croesawu pawb i wylio S4C - 
Gwasanaethau Cymorth i’n cynulleidfa 

Mae sicrhau bod cynnwys S4C ar gael i'r 
gynulleidfa ehangaf posibl yn bwysig iawn i S4C. 


Mae gwasanaethau mynediad yn parhau i ddarparu modd 
bwysig i alluogi S4C i ehangu ei chynulleidfa a’i hapel. 

Mae isdeitlo yn Saesneg ac yn Gymraeg, ynghyd ag arwyddo, 
sain ddisgrifio a gwasanaethau disgrifiadol ail-sgrin yn darparu 
ystod o wasanaethau sy’n cyfoethogi darpariaeth S4C ac yn 
sicrhau fod cynnwys ar gael i rai sydd ag anghenion penodol yn 
ogystal ag i gymuned ehangach o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg 
o bob lefel rhuglder a’r di-Gymraeg. 

Darparwyd y gwasanaethau canlynol yn ystod y fwyddyn: 

Is-deitlau Cymraeg 

Mae’r isdeitlau hyn ar gael yn bennaf ar gyfer y byddar a’r trwm 
eu clyw sy’n siarad Cymraeg yn ogystal a phobl sy’n dysgu siarad 
Cymraeg. Darparwyd isdeitlau Cymraeg ar 13 awr o raglenni bob 
wythnos ar gyfartaledd. 

Mae isdeitlau Cymraeg a Saesneg hefyd ar gael ar wasanaeth S4C 
Clic. 

Is-deitlau Saesneg 

Bwriad y gwasanaeth hwn yw ehangu apel y rhaglenni ar gyfer 
gwylwyr di- Gymraeg, pobl fyddar a phobl trwm eu clyw. Trwy 
wasgu’r botwm “Is-deitlau” ar y teclyn rheoli, gellir gweld isdeitlau 
ar gyfer pob math o raglenni, gan gynnwys rhaglenni byw. Caiff 
rhai rhaglenni eu darlledu gydag isdeitlau agored. Fel arfer, 
ailddarllediadau o raglenni poblogaidd yw’r rhain. Yn ystod y 
flwyddyn roedd is-deitlau Saesneg ar gael ar 78.24% o’r rhaglenni 
(mae targed Ofcom yn 53%). 

Sain Ddisgrifio 

Mae’r gwasanaeth Sain Ddisgrifio ar rai rhaglenni yn rhoi 
sylwebaeth, trwy ddewis, yn y Gymraeg i lenwi’r cyfnodau pan 
nad oes unrhyw ddeialog mewn rhaglenni. Mae’n cynnwys 
disgrifiad ychwanegol i gynorthwyo defnyddwyr dall neu 
sydd a diffygion golwg i ddilyn rhaglenni’n haws. Darparwyd 
y gwasanaeth hwn ar gyfer 10.63% o’r rhaglenni - (mae targed 
Ofcom yn 10%). 

‘Arwyddo’ rhaglenni 

Cafodd rhai rhaglenni, fel arfer ar y penwythnos, eu harwyddo 
yn BSL (British Sign Language) ar gyfer gwylwyr byddar a’r rhai 
sy’n defnyddio iaith BSL. Roedd y gwasanaeth ar gael ar 5.24% o 
raglenni (mae targed Ofcom yn 5%). 

Llinell gymorth ‘Gwifren Gwylwyr’ 

Mae modd i’n gwylwyr gysylltu’n uniongyrchol gydag S4C drwy 
ffonio, e-bostio, gysylltu ar gyfryngau cymdeithasol neu anfon 
llythyr at y Wifren Gwylwyr. Mae manylion cyswllt Gwifren 
Gwylwyr ar gael yng nghefn yr adroddiad hwn. Mae’r gwasanaeth 
ar gael o 9.00 tan 22.00 saith diwrnod yr wythnos. 


Welcoming everyone to watch S4C - 
Support Services for our audience 

Making S4C’s content available to the widest 
possible audience is very important to S4C. 


Access services continue to provide an important means to 
enable S4C to expand its audience and its appeal. 

Subtitling in Welsh and English, together with signing, audio 
description and descriptive second screen services provide 
a range of services that enhance S4C’s offering and make 
content available to those with particular needs as well as to a 
wider community of Welsh speakers, non-Welsh speakers and 
learners of all levels of fluency. 

The following services were provided during the year: 

Welsh subtitles 

These subtitles are provided primarily for the deaf and hard of 
hearing who understand Welsh as well as for people learning to 
speak Welsh. Welsh language subtitles were provided on 13 hours 
of programmes a week on average. 

Welsh language and English language subtitles are also available 
on the S4C Clic service. 

English subtitles 

The aim of this service is to enhance the appeal of programmes 
to non-Welsh speaking, and deaf and hard of hearing viewers. 

By pressing the “subtitle” button on the remote control, subtitles 
can be accessed on all kinds of programmes, including live 
programmes. Some programmes were broadcast with automatic 
on-screen subtitles. These are usually repeats of popular 
programmes. During the year, subtitles were available on 78.24% 
of programmes (Ofcom’s Target is 53%). 

Audio Description 

The Audio Description service on selected programmes provides a 
commentary in Welsh to fill the gaps during periods when there is 
no dialogue in programmes. It includes additional description that 
assists blind or partially sighted users. The service was provided 
on 10.63% of programmes (Ofcom’s Target is 10%). 

Signing 

A number of programmes, usually at weekends, are broadcast 
using BSL (British Sign Language) for deaf viewers and those 
who use BSL. The service was available on 5.24% of programmes 
(Ofcom’s Target is 5%). 

Gwifren Gwylwyr (Viewers’ Hotline) 

Our viewers can contact S4C directly by either phoning, emailing, 
contacting via social media or sending a letter to Gwifren 
Gwylwyr. Gwifren Gwylwyr’s contact details are available at the 
back of this report. The service is available from 9:00 until 22:00 
seven days a week. 


84 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


S4C yn gwrando ar ein gwylwyr 

Mae sicrhau trafodaeth a pherthynas reolaidd 
gyda'r gynulleidfa yn bwysig iawn i waith S4C. 


Mae cyfleoedd ar gael drwy gydol y flwyddyn i’r gynulleidfa 
gysylltu a thrafod gydag S4C. 

Yn ystod 2017/18 cynhaliwyd nifer sylweddol o weithgareddau 
cymunedol ledled Cymru er mwyn rhoi cyfle i’r gynulleidfa fod 
yn rhan o arlwy S4C a mynegi barn am wasanaethau S4C. 


S4C listening to our viewers 

Ensuring a regular dialogue and relationship with 
the audience is very important to S4C. 


There are opportunities throughout the year for the audience 
to engage with S4C 

During 2017/18 a significant number of community activities 
were held throughout Wales to give the audience a chance 
to be part of S4C’s service and provide opportunities for the 
audience to express their views regarding S4C’s services. 


32,000 


Daeth bron 32,000 o aelodau’r 
gynulleidfa i ddigwyddiadau 
cyhoeddus S4C ar draws Cymru - 
gan gynnwys sioeau Cyw a Stwnsh, 
teithiau rhaglenni, digwyddiadau yn yr 
Eisteddfodau a Nosweithiau Gwylwyr. 
Nearly 32,000 audience members 
came to S4C’s public events across 
Wales - including Cyw and Stwnsh 
shows, programme roadshows, 
events at the Eisteddfodau and 
Viewers’ Evenings. 


14,000 


141,000 


Cafwyd dros 141,000 o geisiadau i 
gystadlaethau S4C - gydag 82% o’r 
holl geisiadau ar gyfer cystadlaethau 
rhaglenni Heno a Prynhawn Da. 

There were over 141,000 entries to 
S4C competitions - with 82% of all 
entries for competitions on Heno 
and Prynhawn Da. 


80 


Mae Nosweithiau Gwylwyr 
yn chwarae rhan bwysig yng 
ngweithgareddau cyfathrebu S4C, 
ac yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd 
nosweithiau gwylwyr yn Y Fenni, 
Llangefni a Chaerfyrddin. Ar 
gyfartaledd, daeth tua 80 o aelodau’r 
cyhoedd i bob un o’r rhain. 

Viewers’ Evenings play an important 
part in S4C’s communications 
activities, and during the year 
viewers’ evenings were held 
in Abergavenny, Llangefni 
and Carmarthen. On average, 
approximately 80 members of the 
public attended each event. 


Cafwyd bron 14,000 o gysylltiadau gydag S4C drwy gyfrwng y Wifren. Mae tim 
Gwifren Gwylwyr S4C yn gweithio yn swyddfa S4C yng Nghaernarfon bob dydd 
o’r flwyddyn. Mae’r tim yn darparu crynodeb o’r sylwadau ar gyfer swyddogion ac 
Aelodau’r Awdurdod. Mae gan S4C Banel Ymateb Cynulleidfa sy’n cynnwys 1,500 o 
unigolion, a ddewiswyd i adlewyrchu poblogaeth Cymru. Mae’r panelwyr yn rhoi eu 
barn i S4C am y gwasanaeth a sgoriau gwerthfawrogiad ar gyfer rhaglenni S4C. 

There were close to 14,000 contacts with S4C’s viewers’ hotline - Gwifren Gwylwyr. 
The Gwifren Gwylwyr (Viewers’ Hotline) team works in the S4C office in Caernarfon 
every day of the year. The team provides a summary of comments received to officers 
and Board Members. S4C has an Audience Reaction Panel that consists of 1,500 
individuals, recruited to reflect the population of Wales. The panellists provide S4C 
with their opinion about and appreciation scores for S4C’s programming. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


85 












Gweithgareddau S4C ledled Cymru 


S4C’s activities across Wales 


Digwyddiad 

Event 

Lleoliad 

Location 


Digwyddiadau Cenedlaethol 

National Events 

Eisteddfod yr Urdd 

Pen-y-bont ar Ogwr 


Y Sioe Frenhinol 

Llanelwedd 


Eisteddfod Genedlaethol 

Bodedern 


Digwyddiadau Hyrwyddo 

Promotional Events 

Cyw yn Gelli Gyffwrdd 

Caernarfon 


Cyw yn Fferm Ffoli 

Sir Benfro 


Taith Flyrwyddo App Cyw 

Ysgol Gynradd Castell-Nedd 

Ysgol Gynradd Tyle’r Ynn 

Ysgol Gynradd Rhosafan 

Ysgol Gynradd Login Fach 

Ysgol Gynradd Bryn y Mor 

Ysgol Gynradd Llwynderw 

Ysgol Gynradd Pontybrenin 

Ysgol Gynradd Felindre 

Ysgol Gynradd Gellionnen 


Taith Ben Dant App Cyw 

Ysgol Gynradd Plas Coch 

Ysgol Gynradd Bryn Tabor 

Ysgol Gynradd Hooson 

Ysgol Gynradd Llanerfyl 

Ysgol Gynradd Dyffryn Banw 

Ysgol Gynradd Llanfyllin 

Ysgol Gynradd Dafydd Llwyd 

Ysgol Gynradd Rhiw Bechan 

Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion 


Tafwyl 

Caerdydd 


Rimbojams (Stwnsh) 

Ysgol Cwm Rhymni 


De Ddwyrain Cymru 

Canolfan Hamdden Pontypwl 


Taith Nadolig Cyw 

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 

Ysgol Gyfun Bro Edern 

Ysgol Uwchradd Llanfyllin 

Ysgol Gyfun Penweddig 

Theatr y Gromlech 

Neuadd Gwendraeth 

Theatr y Dywysoges Frenhinol 

Ysgol Gyfun Gian Clwyd 

Ysgol Gyfun Gian y Mor 

Ysgol Gyfun Llangefni 

Galeri Caernarfon 


Canolfan Dysgu Cymraeg 

Llangrannog 


Cyw yn Gelli Gyffwrdd 

Caernarfon 


Cyw yng Nghanolfan y Mileniwm 

Bae Caerdydd 


Dangosiadau 

Screenings 

Bang 

Aberafan 


Un Bore Mercher 

Neuadd Halliwell, Caerfyrddin 


Nosweithiau Gwylwyr 

Viewers’ Evenings 

Caerfyrddin 

Prifysgol y Drindod Dewi Sant 


Llangefni 

Clwb Rygbi Llangefni 


Y Fenni 

Canolfan St Mary's Priory 






86 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 




















































Partneriaeth S4C gyda’r BBC S4C’s partnership with the BBC 


Mae S4C a’r BBC wedi gweithio mewn partneriaeth ers sefydlu 
S4C yn 1982. Mae’r bartneriaeth wedi datblygu’n sylweddol ers 
1982, ac yn ystod y flwyddyn fe luniwyd Cytundeb Partneriaeth 
cyfansawdd sy’n crynhoi holl agweddau’r bartneriaeth fydd yn 
weithredol yn ystod cyfnod Siarter ddiweddaraf y BBC, set hyd 
at fis Mawrth 2028. 

Mae’r cydweithio yn ymestyn i feysydd cyflenwi rhaglenni, cyd- 
gynhyrchu, cydweithio creadigol, technoleg a llwyfannau ac 
ariannu. 

Cyflenwi rhaglenni 

Ers 1982, mae BBC Cymru wedi darparu niter o gonglfeini 
gwasanaeth S4C, gan gynnwys Pobol y Cwm, y ddarpariaeth 
newyddion, elfennau o’r ddarpariaeth chwaraeon a darllediadau 
cynhwysfawr o’r Eisteddfod Genedlaethol. Mae’r ddarpariaeth 
yma, sy’n seiliedig ar ymrwyrmiad statudol, yn darparu lleiafswm 
o 520 o oriau o raglenni sy’n cael eu cynhyrchu gan BBC Cymru 
ar gyfer S4C. Mae’r ystod o raglenni o fewn y ddarpariaeth hon 
sy’n cael ei chytuno rhwng S4C a’r BBC bob blwyddyn, yn rhan 
bwysig o amserlen S4C bob wythnos o’r flwyddyn ac yn cael 
ei gwerthfawrogi’n fawr gan y gynulleidfa. Mae’r cytundeb yn 
darparu y bydd gwariant y BBC ar y rhaglenni yma’n aros yn 
gyson tan Fawrth 2022. 

Creadigol 

Mae syniadau a phrosiectau amrywiol yn cael eu datblygu rhwng 
S4C a BBC Cymru, gan gynnwys cydweithio ar brosiectau ac 
ymgyrchoedd hyrwyddo gyda Radio Cymru a Cymru Fyw. Mae 
cyfleoedd traws-hyrwyddo ar wasanaethau S4C a’r BBC yn 
cynnig cyfleodd pwysig i gynyddu ymwybyddiaeth o gynnwys 
S4C ymhlith cynulleidfa eang. 

Yn ystod y flwyddyn, gwelwyd ffrwyth ein cydweithio creadigol 
yng nghyfresi drama gwreiddiol Un Bore Mercher/ Keeping Faith 
a Craith / Hidden. Mae cyd-gynyrchiadau o’r fath yn arwain at 
gyllidebau rhaglenni uwch a dosbarthiad ehangach i’r cynnwys, 
ac at weld Cymru a chlywed y Gymraeg ar wasanaethau cyfrwng 
Saesneg y BBC yng Nghymru ac ar y rhwydweithiau. 

Technoleg a llwyfannau 

Mae presenoldeb cynnwys S4C ar iPlayer y BBC yn parhau i fod 
yn ddull pwysig iawn o gynnig ein cynnwys i gynulleidfa eang. 
Mae’r iPlayer yn rhoi amlygrwydd i gynnwys S4C ar draws ystod 
eang o ddyfeisiau na fyddai fel arall ar gael i S4C. 

Mae S4C a’r BBC yn parhau i drafod datblygiadau iPlayer ar 
gyfer y dyfodol, a sut y gall S4C fanteisio ar ddatblygiadau megis 
personoli’r iPlayer ar gyfer defnyddwyr a chynnig manteision 
eraill ychwanegol i gynulleidfa S4C. 


S4C and the BBC have worked in partnership since the creation 
of S4C in 1982. The partnership has developed significantly since 
1982 and this year a comprehensive partnership agreement was 
developed which encompasses all aspects of the partnership for 
the period of the BBC’s current charter to March 2028. 

The collaboration extends to areas including programme supply, 
co-production, creative collaboration, technology & platforms 
and funding. 

Programme supply 

Since 1982, BBC Cymru has supplied a number of key elements of 
S4C’s service, including Pobol y Cwm, news provision, elements 
of sports provision and extensive coverage of the National 
Eisteddfod of Wales. This provision, which is based on a statutory 
requirement, provides a minimum of 520 hours of programming 
produced by BBC Cymru for S4C. The range of programmes 
within this provision, which is agreed between S4C and the BBC 
each year, is an important part of S4C’s daily schedule and is 
highly appreciated by the audience. The agreement provides that 
the BBC’s expenditure on these programmes will remain at the 
current level until March 2022. 

Creative 

A number of ideas and projects are in development between 
S4C and BBC Cymru, including cooperation on projects and 
promotions with Radio Cymru and Cymru Fyw. Cross-promotion 
opportunities on S4C and the BBC’s services offer important 
opportunities to raise awareness of S4C’s content amongst a 
wide audience. 

Un Bore Mercher/Keeping Faith and Craith/Hidden were 
important examples of this cooperation. Such co-productions 
lead to higher programme budgets and a wider distribution of 
content, and to seeing Wales and hearing Welsh on the BBC’s 
English-medium services in Wales and on network services. 

Technology and platforms 

The presence of S4C content on the BBC’s iPlayer continues 
to be a very important tool in offering our content to a wide 
audience. The iPlayer gives prominence to S4C across a wide 
range of devices that would otherwise not be available to S4C. 

S4C and the BBC continue to discuss iplayer developments for 
the future, and how S4C can take advantage of developments 
such as personalisation and other benefits for S4C’s audience. 


88 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Yn ystod y flwyddyn daeth S4C a’r BBC i gytundeb ar gyfer 
cydleoli a rhannu swyddogaethau darlledu technegol S4C a 
BBC Cymru yng Nghanolfan Ddarlledu newydd y BBC yn Sgwar 
Canolog Caerdydd o 2019. Mae gwaith sylweddol eisoes wedi 
ei wneud o ran cynllunio ar gyfer cyfuno ein amryw systemau, 
gan anelu i ddatblygu system ddarlledu fodern a hyblyg ar 
gyfer y dyfodol. Bydd y cynllun hwn hefyd yn sicrhau arbedion 
effeithlonrwydd ariannol i S4C a BBC Cymru dros gyfnod y 
cytundeb. 

Y Bartneriaeth Ariannu ac Atebolrwydd 

Mae’r Cytundeb newydd yn cadarnhau ymrwymiad y BBC 
yn ganolog, yn unol a’r cytundeb Fframwaith rhwng y BBC a 
Llywodraeth y DU, i ddarparu’r swm o £74.5m y flwyddyn o Ffi’r 
Drwydded i S4C ar gyfer darparu’r gwasanaeth tan 2021/22 ac 
o 2022/23 i 2027/28 i ddarparu swm i’w gadarnhau yn dilyn 
ymgynghoriad gan yr Ysgrifennydd Gwladol gyda’r BBC ac 
S4C. Mae hyn yn ogystal a dyletswydd statudol yr Ysgrifennydd 
Gwladol i sicrhau ariannol digonol ar gyfer S4C. 

Yn unol a’r cytundeb bydd S4C yn darparu cyfrif ddwywaith y 
flwyddyn i Bwyllgor Archwilio’r BBC i gadarnhau fod y cyllid hwn 
wedi cael ei ddefnyddio yn unol a chylch gorchwyl statudol S4C. 

Mae’r cytundeb i’w weld ar wefan S4C: 

http://www.s4c.cymm/media/media_assets/cytundeb- 

partneriaeth-s4c-bbc.pdf 


During the year S4C and the BBC entered into an agreement for 
the co-location and sharing of S4C and BBC Cymru’s technical 
broadcasting functions at the new BBC Broadcasting Centre in 
Central Square Cardiff from 2019. Considerable work has already 
been done in planning the integration of our various systems, 
with the aim of developing a modern and flexible broadcasting 
system fit for the future. This scheme will also deliver financial 
efficiency savings to S4C and BBC Cymru over the period of the 
agreement. 

Funding and accountability partnership 

The new agreement confirms the BBC’s commitment, in 
accordance with the Framework Agreement between the BBC 
and the UK Government, to provide S4C with £74.5m a year from 
the Licence Fee for the provision of the S4C service until 2021/22 
and from 2022/23 to 2027/28 to provide an amount to be set out 
following consultation by the Secretary of State with the BBC and 
S4C. This is in addition to the Secretary of State’s statutory duty 
to ensure sufficient funding for S4C. 

In accordance with the agreement S4C will provide the BBC Audit 
committee with a bi-annual report to confirm that this funding 
has been used in accordance with S4C’s statutory remit. 

The agreement can be found on S4C’s website: 

http://www.s4c.cymru/media/media_assets/cytundeb- 

partneriaeth-s4c-bbc.pdf 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


89 








Adolygiad S4C 


Review of S4C 


Ym mis Mawrth 2018 cyhoeddwyd yr Adolygiad o S4C a 
ddarparwyd ar gyfer y DCMS gan Euryn Ogwen Williams ynghyd 
ag ymateb Llywodraeth y DU iddo. Dyma benllanw proses 
o drafod dyfodol S4C, gan gynnwys ei chylch gorchwyl a’i 
strategaeth ar gyfer y dyfodol a nifer o faterion strwythurol. 

Gellir dod o hyd i’r Adolygiad ar 
https://www.gov.uk/government/organisations/s4c 


Argymhellion yr Adolygiad 

Argymhelliad 1 

Dylai’r llywodraeth ddiweddaru cylch gwaith gwasanaeth 
cyhoeddus S4C i gynnwys gwasanaethau digidol ac ar- 
lein, a chael gwared ar y cyfyngiadau darlledu daearyddol 
presennol. Bydd hyn yn caniatau S4C i ehangu ei orwelion a 
chynnig cynnwys ar ystod eang o Iwyfannau newydd drwy’r 
Deyrnas Unedig a thu hwnt. 

Argymhelliad 2 

Dylai S4C sefydlu hyb digidol mewnol i ddatblygu a gwella 
ei ddylanwad digidol, yn ogystal a chreu sylfaen i glwstwr 
digidol yn y Gymraeg. 

Argymhelliad 3 

Dylai S4C sefydlu partneriaeth iaith gyda Llywodraeth 
Cymru ac eraill i helpu cyflawni ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 

Argymhelliad 4 

Dylai S4C gael ei ariannu’n gyfan gwbl gan ffi’r drwydded o 
2022/23 ymlaen, gyda’r holl benderfyniadau am ariannu yn 
y dyfodol yn cael eu gwneud fel rhan o’r trafodaethau am 
setliad ariannu ffi drwydded y BBC. 

Argymhelliad 5 

Dylai’r llywodraeth ystyried diwygio’r gofynion cymeradwyo 
presennol i roi mwy o ryddid i S4C i fuddsoddi a chynhyrchu 
refeniw masnachol. 

Argymhelliad 6 

Dylid disodli Awdurdod S4C gyda bwrdd unedol newydd 
sy’n cynnwys cyfarwyddwyr gweithredol a chyfarwyddwyr 
anweithredol. 

Argymhelliad 7 

Dylai’r llywodraeth ystyried a yw trefniadau archwilio 
ariannol presennol S4C yn addas, gan gynnwys a fyddai’n 
briodol penodi’r Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol yn 
archwilydd allanol S4C. 


Bydd S4C yn cyd-weithio a’r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, 
Cyfryngau a Chwaraeon i roi’r argymhellion ar waith yn unol ag 
ymateb yr Ysgrifennydd Gwladol iddynt. 


In March 2018 the review of S4C prepared for DCMS by Euryn 
Ogwen Williams was published along with the UK Government’s 
response. This was the culmination of a process of discussing the 
future of S4C, including its remit, future strategy and a number 
of structural and governance issues. 

The review can be found at 
https://www.gov.uk/government/organisations/s4c 


The Review’s Recommendations 

Recommendation 1 

The government should update S4C’s public service remit to 
include digital and online services and remove the current 
geographical broadcasting restrictions. This will allow S4C 
to broaden its reach and offer its content on a range of new 
platforms in the UK and beyond. 

Recommendation 2 

S4C should establish an in-house digital hub to develop and 
improve S4C’s digital footprint and form the basis of a Welsh 
language digital cluster. 

Recommendation 3 

S4C should establish a language partnership with the 
Welsh Government and others to help deliver the Welsh 
Government’s commitment to reach 1 million Welsh 
language speakers by 2050. 

Recommendation 4 

S4C’s public funding should be provided entirely through 
the licence fee from 2022/23 onwards, with all future 
funding decisions made as part of the BBC licence fee 
funding settlement. 

Recommendation 5 

The government should consider amending current approval 
requirements to give S4C greater freedom to invest and 
generate commercial revenue. 

Recommendation 6 

The S4C Authority should be replaced with a new unitary 
board comprising executive and non-executive directors. 

Recommendation 7 

The government should consider whether S4C’s current 
financial audit arrangements are suitable, including whether 
it would be appropriate to appoint the Comptroller and 
Auditor General as S4C’s external auditor. 


S4C will be working with the Department for Digital, Culture, 
Media and Sport to implement the recommendations in line with 
the Secretary of State’s response. 


90 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 





Gweithgareddau Masnachol S4C S4C’s Commercial Activities 


Mae S4C wedi mabwysiadu strategaeth fasnachol sy’n rhoi’r 
pwyslais ar fanteisio ar gyfleoedd i ymestyn a hyrwyddo brand S4C 
a chreu incwm ychwanegol neu werth cyfalaf hir dymor i S4C. 

Mae S4C Masnachol - adain fasnachol S4C (sydd ar wahan i arian 
cyhoeddus S4C) yn gyfrifol am amrywiaeth o weithgareddau 
a buddsoddiadau masnachol sydd a’r nod o greu ffrwd incwm 
cynaliadwy ychwanegol ar gyfer gwasanaeth cyhoeddus S4C. 
Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys gwerthu hysbysebion 
a nawdd ar y gwasanaeth teledu ac ar safle Clic (gan weithio 
gydag asiant hysbysebu S4C, Sky Media), buddsoddi mewn 
cyd-gynhyrchu rhaglenni teledu, cynhyrchu deunyddiau sy’n 
hyrwyddo elfennau o’r gwasanaeth megis brand Cyw, buddsoddi 
mewn cronfeydd buddsoddi, a rhoi cefnogaeth ariannol, fel arfer 
ar sail buddsoddiadau ecwiti, i gwmni'au a mentrau ym meysydd 
cynnwys a digidol. 

Mae gweithgareddau masnachol S4C yn cyfrannu oddeutu £2m 
y flwyddyn ar gyfartaledd i gronfa gwasanaeth cyhoeddus S4C. 

Er yn ganran fechan o holl incwm S4C, mae hwn yn gyfraniad 
ariannol pwysig sy’n galluogi S4C i fuddsoddi mewn cynnwys a 
gwasanaethau na fyddai modd fel arall eu darparu. Mae’r arian sy’n 
cael ei ddal yng nghronfa fasnachol S4C yn arian sydd wedi cael ei 
gynhyrchu gan weithgareddau masnachol y sianel yn y gorffennol. 

Mae Bwrdd yr Awdurdod wedi dirprwyo’r dasg o lunio, rheoli 
a goruchwylio gweithgareddau masnachol S4C i Fwrdd 
Cyfarwyddwyr S4C Masnachol. 

Mae’r amrediad ar draws y portffolio o weithgareddau wedi ei 
gynllunio’n fwriadol er mwyn rheoli a tharo cydbwysedd rhwng 
risgiau masnachol posibl. Neilltuwyd oddeutu chwarterasedion 
y gronfa i’r categori risg uchel sy’n cynnwys buddsoddiadau 
ecwiti mewn cwmni'au. Mae’r Bwrdd Masnachol yn cyflwyno 
diweddariadau perfformiad rheolaidd i Fwrdd yr Awdurdod. 
Gwelwyd perfformiad cymysg ar draws y portffolio yn ystod y 
flwyddyn. 

Roedd 2017 yn flwyddyn Iwyddiannus i S4C ar gyfer gwerthiant 
hysbysebion, gan gynyddu’r incwm o 10%, tra bod y farchnad 
gyffredinol yn y DU i lawr -4%. 

Cafwyd perfformiad calonogol iawn gan y cronfeydd a 
fuddsoddwyd ar ran S4C Masnachol gan y rheolwyr cronfeydd 
Sarasin & Partners. Mae natur y cronfeydd hyn yn anelu at 
gydbwysedd rhwng anghenion a risg dros y tymhorau byr, 
canol a hir. 


S4C has adopted a commercial strategy that places its emphasis 
on exploiting opportunities to extend and promote S4C’s brand 
and create additional income or long-term capital value for S4C. 

S4C Masnachol, S4C’s commercial division (which is separate 
from S4C’s public funding) is responsible for a variety of 
commercial activities and investments that are designsed to 
create an additional sustainable income stream for S4C’s public 
service. These activities include the sale of advertisements and 
sponsorship on the television service and on S4C Clic (working 
with Sky Media, S4C’s advertising agent), investment in co¬ 
production of television programmes, production of promotional 
materials for brands such as Cyw, investing in Investment funds, 
and providing financial support, usually on the basis of equity 
investments, to companies and enterprises active in the content 
and digital sectors. 

S4C’s commercial activities contribute an average of 
approximately £2m per year to S4C’s public service fund. 

Although a small percentage of S4C’s total income, this is an 
important financial contribution which enables S4C to invest in 
content and services that would otherwise not be possible. The 
money held in S4C’s commercial reserve is money that has been 
generated by the channel’s commercial activities in the past. 

The Authority Board has delegated the task of formulating, 
managing and supervising S4C’s the commercial activities to the 
board of directors of S4C Masnachol. 

The portfolio is intentionally spread across a range of activities 
so as to manage and balance potential commercial risks. 
Approximately a quarter of the fund’s assets are allocated to 
the high-risk category which includes equity investments in 
companies. The Commercial Board submits regular performance 
updates to the Authority Board. Performance across the portfolio 
during the year was mixed. 

2017 was a successful year for S4C’s advertising sales, with 
income increasing by 10%, while the overall UK market was 
down by -4%. 

The funds invested on behalf of S4C by Sarasin & Partners, S4C’s 
fund managers, have delivered commendable performance. The 
nature of these funds aims to ensure a balance between risk over 
the short, medium and long terms together with the ability to be 
able to access funds when required. 


92 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Buddsoddwyd mewn cyd-gynyrchiadau, ochr yn ochr ag arian y 
gwasanaeth cyhoeddus, mewn nifer o gynyrchiadau lie rhagdybir 
y gall fod iddynt werth masnachol tymor hir. Clustnodir arian 
masnachol hefyd tuag at gynhyrchu nwyddau Cyw i ymestyn a 
chefnogi brand S4C. 

Siomedig fodd bynnag oedd perfformiad yr elfen honno o’r 
gronfa oedd wedi ei chlustnodi ar gyfer mentrau gyda lefel risg 
uwch, megis buddsoddiadau ecwiti (sef lie y mae S4C Masnachol 
yn berchen ar gyfranddaliadau mewn cwmni'au penodol) ac yn 
arbennig felly y bartneriaeth aflwyddiannus gyda Loteri Cymru. 

Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd asesiad trylwyr o berfformiad a 
gwerth yr holl fuddsoddiadau ac o ganlyniad fe leihawyd gwerth 
nifer ohonynt ar y fantolen. Er hynny, mae’r gwerth a grewyd gan 
y Grwp Masnachol yn ei gyfanrwydd dros gyfnod y strategaeth 
hon yn fwy nac unrhyw golledion ac mae’r Grwp wedi parhau i 
gyfrannu difidend sylweddol i gronfa gyhoeddus S4C. 

Yn sgil yr asesiad penderfynwyd adolygu’r strategaeth fasnachol 
bresennol, gan gynnwys ail-ystyried pwrpas y gronfa fasnachol, 
ei pherthynas gyda gweithgareddau’r gwasanaeth cyhoeddus, y 
mathau o weithgareddau a buddsoddiadau sy’n briodol, proffil 
risg y mentrau a strwythur ac atebolrwydd am y gweithgareddau 
masnachol. Mae’r gwaith hwn yn parhau o dan arweiniad y Prif 
Weithredwr. 

Mae’r Adolygiad o S4C a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018 
yn argymell y dylai’r Llywodraeth ystyried diwygio’r gofynion 
cymeradwyo presennol er mwyn rhoi mwy o ryddid i S4C i 
fuddsoddi a chynhyrchu refeniw masnachol. Derbyniwyd yr 
argymhelliad hwn gan y Llywodraeth, ac mae Bwrdd yr Awdurdod 
eisoes yn trafod opsiynau gyda'r Llywodraeth er mwyn cytuno 
ar fframwaith addas ar gyfer gweithgareddau masnachol yn y 
dyfodol. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys ystyried sut i ymgorffori 
gweithgareddau masnachol S4C yn uniongyrchol o dan ofalaeth 
Bwrdd yr Awdurdod (a’r Bwrdd Unedol cysgodol) er mwyn sicrhau 
cyswllt agosach rhwng strategaeth gyffredinol S4C ac atebolrwydd 
am berfformiad y gweithgareddau masnachol. 


Investments have been made in co-production projects, alongside 
public service funding, in a number of productions where it is 
considered that they may have long-term commercial value. 
Commercial funds were also allocated for the production of Cyw 
branded merchandise which extend and support the 
S4C brand. 

However, the performance of the element of the fund earmarked 
for projects with a higher risk level, such as equity investments 
(where S4C Masnachol owns shares in certain companies) and 
particularly the unsuccessful partnership with Loteri Cymru, 
was disappointing. During the year a thorough assessment of 
the performance and value of all investments was undertaken 
and as a result a number were re-valued on the balance sheet. 
Nonetheless, the value created by the commercial group as a 
whole over the period of the strategy is greater than any losses 
and the group has continued to contribute a significant dividend 
to S4C’s public service fund. 

Following the assessment it was decided to review the current 
commercial strategy, including reconsidering the purpose of the 
commercial fund, its relationship with the public service activities, 
the types of activities and investments that are appropriate, the 
risk profile of the activities and the structure and accountability of 
the commercial activities. This work continues under the guidance 
of the Chief Executive. 

The Review of S4C published in March 2018 recommends that 
the Government should consider amending current approval 
requirements to give S4C greater freedom to invest and generate 
commercial revenue. This recommendation has been accepted by 
the Government, and the Authority Board is already discussing 
options with the Government to agree a suitable framework for 
future commercial activities. This work includes considering how 
to incorporate S4C’s commercial activities directly within the 
Authority Board (and the shadow Unitary Board) to ensure a 
closer link between S4C’s overall strategy and accountability for 
the performance of the commercial activities. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


93 





Canolfan S4C Yr Egin - 

symud i gartref newydd S4C yn 2018 


Canolfan S4C Yr Egin - 
moving to S4C’s new home in 2018 


Bydd pencadlys S4C yn symud i Ganolfan S4C 
Yr Egin yng Nghaerfyrddin yn hydref 2018. 


S4C’s headquarters will move to Canolfan S4C 
Yr Egin in Carmarthen in the autumn of 2018. 



Mae’r gwaith o adeiladu’r ganolfan newydd yn mynd rhagddo yn 
unol a’r amserlen a ragwelwyd. 

Mae’r paratoi ar gyfer y symud wedi parhau, gan gynnwys 
sefydlu a gweithredu trefnweithiau rheoli rhaglen safonol, a 
sicrhau prosesau craffu priodol i’r rhaglen gan y Pwyllgor 
Craffu sydd wedi ei sefydlu gan Fwrdd yr Awdurdod. 

Mae’r Pwyllgor Craffu wedi adnabod prif ffrydiau gwaith a 
phrif risgiau’r prosiect. Mae rhain yn cynnwys sicrhau y bydd yr 
adeilad ac adnoddau penodol S4C yn barod mewn pryd ac yn 
unol a’r gyllideb, sicrhau trosglwyddiad hwylus o systemau S4C 
i’r ganolfan newydd heb beryglu’r gwasanaeth teledu ac arlein 
a rheoli materion staffio gan gynnwys recriwtio staff newydd yn 
ardal Caerfyrddin, trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau gan staff 
sy’n gadael a rheoli adnoddau staffio yn ystod y cyfnod pontio 
pryd y bydd canran o’r staff yn ystyried a ydynt am symud eu 
lleoliad gwaith i’r Egin yn barhaol, neu adael S4C. Mae S4C 
eisoes wedi hysbysebu 12 swydd a fydd wedi eu lleoli yn Yr Egin, 
a rhagwelir y bydd rhagor o swyddi’n cael eu hysbysebu wrth i’r 
broses o symud barhau. 

Mae Prifysgol y Drindod Dewi Sant, datblygwr a pherchennog 
y ganolfan, mewn trafodaethau gyda nifer o bartneriaid yn 
y meysydd creadigol a digidol i ymgartrefu yn y ganolfan a 
disgwylir y bydd oddeutu dwy ran o dair o’r gofod sydd ar 
gael wedi ei lenwi yn ystod 2018. 

Mae rhaglen waith amrywiol ar y gweill i sicrhau y bydd 
sefydlu Canolfan S4C Yr Egin yn fodd i gryfhau gweithgarwch 
cymunedol ac i sbarduno cyfleodd dysgu, ymarfer a chyflogaeth 
yn y diwydiannau creadigol a digidol yn yr ardal. 


Construction of Canolfan S4C Yr Egin is progressing in 
accordance with the project’s schedule. 

The preparation for the move continues, including the 
establishment and operation of programme management 
structures, and ensuring proper scrutiny of the programme by 
the Scrutiny Committee established by the Authority Board. 

The Scrutiny Committee has identified the main workstreams 
and key project risks. These include ensuring that the building 
and S4C’s facilities will be completed on time and in line with 
the budget, ensuring a smooth transition for S4C’s systems to 
the new centre without compromising the television and online 
service, managing staffing issues including the recruitment of 
new staff in the Carmarthen area, the transfer of knowledge 
and skills from staff that will be leaving and managing staffing 
resources during the transition period when a percentage of 
staff will be considering whether they wish to move their work 
location permanently to Yr Egin or leave S4C. S4C have already 
advertised 12 posts which will be based in Yr Egin, and it is 
anticipated that more posts will be advertised as the relocation 
process continues. 

The University of Wales Trinity Saint David, the centre’s 
developer and owner, is in discussions with a number of partners 
in the creative and digital fields to move to the centre and it is 
expected that approximately two thirds of the available space 
will be filled during 2018. 

A comprehensive project is underway to ensure that the 
establishment of the centre will strengthen community activity 
and promote skills and employment opportunities in the creative 
and digital industries in the area. 


94 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 















Arfordir Cymru 



Adroddiad Llywodraethiant 
Governance Report 


Mae S4C yn gorff cyhoeddus annibynnol sy’n gyfrifol am 
ddarparu gwasanaethau rhaglenni teledu yn yr iaith Gymraeg. 

Sefydlwyd S4C gan ddeddf gwlad yn 1981 yn unswydd ar gyfer 
darparu gwasanaethau teledu yn yr iaith Gymraeg. 

Mae’r Adroddiad Llywodraethiant yn nodi fframwaith 
llywodraethiant corfforaethol y Bwrdd ac yn egluro sut y 
mae’r Bwrdd yn cynnal ei fusnes, sut mae aelodau Bwrdd yr 
Awdurdod yn cael eu penodi, sut y mae Bwrdd yr Awdurdod yn 
asesu ei berfformiad ac effeithiolrwydd a sut y mae’n dirprwyo 
cyfrifoldebau i’r Tim Rheoli a'r Prif Weithredwr tra’n sicrhau 
atebolrwydd priodol. 

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi asesiad y Bwrdd o’r risgiau 
cynradd sy’n wynebu busnes S4C ar hyn o bryd. 

Mae’r ddeddfwriaeth a sefydlodd S4C yn cyfeirio at un corff 
statudol a gwasanaeth teledu. Cyfeirir at y gwasanaeth fel ‘Sianel 
Pedwar Cymru’ neu S4C, a chyfeirir at y corff sy’n darparu’r 
gwasanaeth fel Awdurdod S4C. Mae’r adroddiad hwn yn gyson 
gyda’r diffiniadau statudol. Cyfeirir at fwrdd cyfarwyddwyr S4C 
fel Bwrdd yr Awdurdod neu’r Bwrdd ac at y gwasanaeth fel S4C. 

Ceir rhagor o wybodaeth am strwythur a gwaith S4C ar wefan 
S4C www.s4c.cymru 


S4C is an independent public body responsible for the provision 
of television programmes in the Welsh language. 

S4C was established in 1981 specifically for the provision of 
Welsh language television services. 

The Governance Report sets out the Authority Board’s corporate 
governance framework and explains how the Board conducts 
its business, how the Authority Board’s members are appointed, 
how the Board assesses its performance and effectiveness and 
how the Board delegates responsibilities to the Management 
Team and Chief Executive whilst ensuring appropriate 
accountability. 

The report also sets out the Board’s assessment of the primary 
risks facing S4C’s business at present. 

The legislation that established S4C refers to one statutory 
body and television service. The service is referred to as ‘Sianel 
Pedwar Cymru’ or S4C, and the body that provides the service 
as the S4C Authority. This report is consistent with these 
statutory definitions. S4C’s board of directors is referred to as 
the Authority Board or the Board and the service is referred to 
as S4C. 

More information about S4C’s structure and work can be found 
on S4C’s website www.s4c.cymru 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


97 







Aelodau Bwrdd Awdurdod S4C S4C Authority Board Members 


Penodir aelodau Bwrdd Awdurdod S4C gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn 
dilyn ymgynghori gyda Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cymru. 
Hysbysebir swyddi ar Fwrdd yr Awdurdod yn gyhoeddus, ac 
mae’r penodiadau’n cael eu gwneud yn dilyn trefn penodiadau 
cyhoeddus. 


Huw Jones (Cadeirydd) 

Tymor aelodaeth: 08.06.11-07.06.19 

Cyn ganwr a darlledwr, un o sylfaenwyr Cwmni Recordiau Sain 
a rheolwr y cwmni hyd at 1981. Cyd-sefydlodd un o’r cwmniau 
teledu annibynnol cyntaf, Teledu’r Tir Glas a’r cwmni adnoddau 
Barcud, ac roedd yn gadeirydd y cwmni hwnnw rhwng 1981-1993. 

Roedd yn Brif Weithredwr S4C rhwng 1994 a 2005. Mae nawr 
yn Gadeirydd Portmeirion Cyf. ac yn is-Gadeirydd Canolfan laith 
Nant Gwrtheyrn. 

John Davies (Prif aelod anweithredol) 

Tymor aelodaeth: 01.04.10-30.09.18 

Mae’r Cynghorydd John Davies yn amaethwr ac yn gyn-arweinydd 
Cyngor Sir Benfro. Bu’n Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru rhwng 2008 a 2012. 

Mae’n Gadeirydd Bwrdd Rheoli Cymdeithas Amaethyddol 
Frenhinol Cymru ac yn Drysorydd Ymddiriedolaeth yr Uchel 
Siryfion. 

Hugh Hesketh Evans 

Tymor aelodaeth: 20.11.14 -19.11.18 

Daeth Flugh yn Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych gyntaf ym mis 
Tachwedd 2007, ac yna ei ail-ethol yn 2008, 2012 a 2017. Mae’n 
cynrychioli Llanfair Dyffryn Clwyd a Gwyddelwern ar y Cyngor 
Sir ers mis Mehefin 2004 ac yn aelod o’r Cyngor Cymuned ers 
1990. Mae’n aelod o Gyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
ac Arweinydd Grwp Annibynnol Pwyllgor Gweithredol y WLGA. 
Mae’n aelod o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) ac yn 
ymddiriedolwr a thrysorydd Elusen Gyfunol. 

Enillodd Gwleidydd Llywodraeth Leol y Flwyddyn yng ngwobrau’r 
Wales Year Book yn 2010, ac yn 2012, dyfarfnwyd iddo OBE 
am wasanaethau i Lywodraeth Leol yn Rhestr Anrhydeddau’r 
Frenhines. 

Guto Harri 

Tymor aelodaeth: 9.07.14 - 08.07.20 
Dechreuodd Guto Harri ei yrfa fel newyddiadurwr BBC, a 
threuliodd y rhan fwyaf o’r cyfnod yn gohebu ar wleidyddiaeth y 
DU ar deledu a radio y gorfforaeth. 

Treuliodd gyfnod yn Rhufain ac Efrog Newydd cyn gadael i fod 
yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu ar gyfer Boris Johnson fel Maer 
Llundain. Gwnaeth swyddi tebyg i NewsUK a Liberty Global. 

Mae bellach yn ymgynghorydd annibynnol, yn darlledu, yn 
olygydd cyfrannol i GQ ac yn un o Gyfarwyddwyr Gwyl y Gelli. 


Members are appointed by the Secretary of State for Digital, 
Culture, Media and Sport following consultation with the Wales 
Office and the Welsh Government. Positions on the Authority 
Board are advertised publicly, and appointments are made in 
accordance with the public appointments process. 


Huw Jones (Chairman) 

Term of appointment: 08.06.11-07.06.19 
Former singer and broadcaster, one of the founders of Sain 
Record Company and the company’s managing director until 
1981. Co-founder of Teledu’r Tir Glas, one of the earliest Welsh 
independent production companies and the facilities company 
Barcud, which he chaired between 1981 to 1993. 

Fie was S4C’s Chief Executive between 1994 to 2005. Fie is now 
Chair of Portmeirion Ltd, and Vice-Chair of the Nant Gwrtheyrn 
Language Learning Centre. 

John Davies (Lead Non-Executive Member) 

Term of appointment: 01.04.10-30.09.18 
Councillor John Davies is a farmer and former Leader of 
Pembrokeshire County Council. Fie was Leader of the Welsh Local 
Government Association (WLGA) between 2008 and 2012. 

Fie is Chairman of the Royal Welsh Show’s management board 
and a trustee of the High Sheriff’s Trust. 

Hugh Hesketh Evans 

Term of appointment: 20.11.14 -19.11.18 

Flugh is the Leader of Denbighshire County Council since 

November 2007, and was re-elected in 2008,2012 and 2017. 

Fie represents Llanfair Dyffryn Clwyd and Gwyddelwern on the 
council since 2004, and is also a member of the Community 
Council since 1990. Fie is a member of the Council and 
Independents Group Leader of the Welsh Local Government 
Association (WLGA). Fie is a member of the National Farmers 
Union (NFU) and trustee and treasurer of a Consolidated Charity. 

Fie was awarded the Local Government Politician of the Year at 
the 2010 Wales Year Book awards and was awarded the OBE for 
services to Local Government in the Queen’s Flonours List in 2012. 

Guto Harri 

Term of appointment: 9.07.14 - 08.07.20 

Guto Harri started his career as a BBC journalist, spending most of 
it covering UK politics for the BBC’s main TV and radio outlets. 

Fie spent a period in Rome and New York before becoming 
Communications Director for Boris Johnson when he was Mayor 
of London. Fie worked in simlar roles for NewsUK and Liberty 
Global. 

Fie is now an independent consultant, broadcaster, a contributing 
editor to GQ and a Director of The Flay Festival. 


98 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Sian Lewis 

Tymor aelodaeth: 9.07.14 - 08.07.20 
Sian yw Prif Weithredwraig Urdd Gobaith Cymru, mudiad 
cenedlaethol sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleon tu allan i’r 
ysgol i blant a phobl ifanc ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus. 
Erbyn heddiw, mae gan yr Urdd dros 54,000 o aelodau, yn cyflogi 
dros 300 o staff a throsiant o £10 miliwn. 

Cyn ei phenodiad i’r Urdd, bu Sian yn Brif Weithredwraig i Fenter 
laith Caerdydd sy’n gyfrifol am hyrwyddo ac ehangu’r defnydd 
o’r Gymraeg ar lefel gymunedol. Datblygodd Sian y Fenter i 
fod yn un o fentrau iaith fwyaf llwyddiannus a blaenllaw Cymru 
a gweledigaeth Sian oedd yn gyfrifol am greu Tafwyl - Gwyl 
flynyddol Menter Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant 
Cymraeg yn y Brifddinas. Mae Sian hefyd yn aelod o nifer o 
fyrddau yn ymwneud a’r Gymraeg o fewn awdurdodau lleol a 
Llywodraeth Cymru. 

Elan Cioss Stephens 

Tymor aelodaeth: 12.07.12-31.10.18 

Rhwng 2012 a 2017 roedd Elan yn aelod o Awdurdod S4C yn 
rhinwedd ei swydd fel Ymddiriedolwraig Cenedlaethol Cymru y 
BBC. Ym mis Ebrill 2017 cadarnhaodd yr Ysgrifennydd Gwladol 
benodiad Elan yn aelod annibynnol o’r Bwrdd. 

Mae Elan yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae 
wedi darparu arweiniad strategol i gyrff megis S4C fel Cadeirydd 
(1998-2006), Llywodraethwr y BFI (2001-2007) ac fel Cadeirydd 
yr Adroddiad ar y Celfyddydau yng Nghymru (Adroddiad 
Stephens 2006). Ym mis Gorffennaf 2017 penodwyd Elan yn Aelod 
Anweithredol o Fwrdd Unedol y BBC. Mae’n Ymddiriedolwraig 
Anweithredol o Fwrdd Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru. 

Hi hefyd yw’r Comisiynydd Etholiadol tros Gymru. 


Sian Lewis 

Term of appointment: 9.07.14 - 08.07.20 
Sian is the Chief Executive of Urdd Gobaith Cymru, a national 
organisation that offers a wide range of out-of-school 
opportunities for children and young people to learn and socialise 
in the Welsh language. Today, the Urdd has over 54,000 members, 
employs over 300 staff and a turnover of £10 million. 

Prior to her appointment to the Urdd, Sian was Chief Executive 
of Menter laith Caerdydd which is responsible for promoting 
and extending the use of Welsh in Cardiff at community level. 

Sian developed the organisation to become one of Wales’s most 
successful and leading language ventures. Sian was responsible for 
creating Tafwyl - Menter Caerdydd’s annual festival to celebrate 
Welsh arts and culture in the Capital. Sian is also a member of a 
number of Welsh language boards within local authorities and the 
Welsh Government. 

Elan Cioss Stephens 

Term of appointment: 12.07.12-31.10.18 
From 2012 to 2017 Elan was a member of the S4C Authority in 
her capacity as the BBC’s National Trustee for Wales. In April 
2017 the Secretary of State confirmed Elan’s appointment as an 
independent member of the Board. 

Elan is an Emeritus Professor at Aberystwyth University. She has 
provided strategic leadership to cultural bodies such as Chair 
of the S4C Authority (1998-2006), Governor of the BFI (2001- 
2007) and as Chair of the Arts Report in Wales (Stephens Report 
2006). In July 2017 Elan was appointed Non-Executive Member 
of the BBC Unitary Board. She is a Non-Executive Trustee of the 
Welsh Government’s Permanent Secretary’s Board. She is also the 
Electoral Commissioner for Wales. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


99 








Presenoldeb Aelodau’r Bwrdd 


Board members’ attendance 


Mae’r tabl isod yn nodi presenoldeb yng nghyfarfodydd 
Bwrdd yr Awdurdod a’i bwyllgorau yn ystod 2017/18. 


The table below notes attendance at meetings of the 
Authority Board and its committees during 2017/18. 



Cyfarfod Bwrdd 
(cyfarfodydd 
busnes misol a 
chyfarfodydd 
arbennig) 

Board Meeting 
(monthly 

business 

meetings 
and special 
meetings) 

Pwyllgor 

Archwilio, Rheoli 
Risg, Personel a 
Chydnabyddiaeth 
Audit, Risk 
Management, 

Personnel and 

Remuneration 

Committee 

Pwyllgor Cwynion a 

Chydymffurfiaeth 
Complaints and 
Compliance Committee 

Pwyllgor 

Cynnwys 

Content 

Committee 

Pwyllgor Craffu Adleoli 

a Chydleoli (trafodwyd 
materion craffu 

Adeoli a Chydleoli yng 
nghyfarfodydd y Bwrdd 
yn ystod y flwyddyn) 

Relocation and Co-location 

Scrutiny Committee 
(relocation and co-location 
scrutiny matters were 

discussed in the Board 

meetings during the year) 

Y Bwrdd 

Masnachol 

Commercial 

Board 

Nifer o gyfarfodydd yn 
ystod y flwyddyn 

Number of meetings 
during the year 

12 

5 

i 

5 

1* 

4 

Huw Jones 

12 

5 

- 

5 

1 

4 

Elan Closs Stephens 

11 

4 

i 

- 

- 

- 

John Davies 

12 

- 

i 

4 

1 

- 

Guto Harri 

7 

- 

i 

3 

1 

- 

Sian Lewis 

11 

3 

- 

3 

- 

- 

Hugh Hesketh Evans 

9 

5 

— 

— 

— 

4 


’Estynnwyd gwahoddiad i holl aelodau’r 
Bwrdd i’r cyfarfodydd hyn. 

Mae Cadeirydd Bwrdd yr Awdurdod 
yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgorau 
Archwilio a Rheoli Risg, Personel a 
Chydnabyddiaeth, Craffu Adleoli a 
Chydleoli a’r Bwrdd Masnachol fel 
sylwedydd 

Mae Cadeirydd Bwrdd yr Awdurdod 
ar hyn o bryd yn cadeirio’r Pwyllgor 
Cynnwys. 


•All Board members were invited to attend 
these meetings. 

The Chairman of the Authority 
Board attends meetings of the Audit, 

Risk Management, Personnel and 
Remuneration; Relocation and Co-location 
Scrutiny Committee and the Commercial 
Board as an observer. 

The Chairman of the Authority Board 
currently chairs the Content Committee. 


100 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


TTm Rheoli S4C 


Cyfrifoldebau’r Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli 

Mae’r Bwrdd yn dirprwyo nifer o swyddogaethau penodol i’r Prif 
Weithredwr a’i swyddogion (nodir y materion hyn yn Rheolau 
Sefydlog y Bwrdd, sydd i’w cael ar wefan S4C), ac mae’r Prif 
Weithredwr yn atebol i’r Bwrdd am weithredu’r swyddogaethau 
hyn. Cyfrifoldeb y Prif Weithredwr, swyddogion a staff S4C ydi 
rheoli a chynnal S4C o ddydd i ddydd. Mae’r cyfrifoldeb hwn yn 
cynnwys darparu gwasanaethau teledu ac arlein S4C. 

Owen Evans - Prif Weithredwr 

Penodwyd Owen Evans yn Brif Weithredwr S4C ym mis Hydref 
2017. Fe’i addysgwyd yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth cyn 
graddio mewn economeg ym Mhrifysgol Abertawe. 

Cyn ymuno ag S4C roedd yn Ddirprwy Ysgrifennydd 
Parhaol Llywodraeth Cymru, gyda chyfrifoldeb am Addysg a 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Rhwng 2008 a 2010 roedd yn Gyfarwyddwr elusen Busnes yn 
y Gymuned yng Nghymru ac am 10 mlynedd cyn hynny bu’n 
gweithio i BT gan gynnwys cyfnod fel aelod o dim Prydeinig BT ar 
ddatblygu eu strategaeth band-eang. Bu’n aelod o Fwrdd yr laith 
Gymraeg rhwng 2005 a 2010. Ar hyn o bryd mae’n aelod o fwrdd 
ymgynghorol elusen Marie Curie yng Nghymru. 

Elin Morris - Cyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol 

Yn wreiddiol o Lanrhystud, Aberystwyth, bu Elin yn gweithio fel 
cyfreithiwr yn Adran Gorfforaethol Geldards (Cyfreithwyr) am 
dros 18 mlynedd. Cafodd ei phenodi’n Gyfarwyddwr Corfforaethol 
a Masnachol S4C yn 2009. Mae’n gyfrifol am yr adrannau 
Cyfreithiol a Busnes, Adnoddau Dynol a Masnachol. 

Gwyn Williams - Cyfarwyddwr Cyfathrebu 

Dechreuodd Gwyn ei yrfa yn y cyfryngau gan weithio i Radio 
Cymru ym Mangor. Wedi hynny bu’n gweithio i Newyddion 7 a Hel 
Straeon cyn cychwyn ei gwmni cynhyrchu ei hun. Roedd yn un o 
sylfaenwyr Cwmni Da ac yna’n brif weithredwr cwmni adnoddau 
Barcud yng Nghaernarfon. Cyn cychwyn gyda S4C roedd yn 
Gyfarwyddwr Cyfathrebu gyda Chomisiynydd y Gymraeg. 

Amanda Rees - Cyfarwyddwr Cynnwys 

Bu Amanda yn cyfarwyddo, cynhyrchu ac uwch gynhyrchu ystod 
eang o raglenni ffeithiol i ddarlledwyr byd eang cyn ffurfio ei 
chwmni ei hun yn 2012. Enwebwyd ei rhaglen ‘Finding Mum and 
Dad’ (i Channel 4) am wobrau Grierson a Broadcast yn 2015. 
Penodwyd Amanda’n Gyfarwyddwr Cynnwys S4C yn Hydref 2016. 

Ceir manylion am gydnabyddiaeth aelodau’r Tim Rheoli yn Nodyn 
6 y Datganiad Ariannol. 


S4C’s Management Team 


Responsibilities of the Chief Executive 
and the Management Team 

The Board delegates a number of specific functions to the 
Chief Executive and his officers (these matters are set out in 
the Board’s Standing Orders, which can be found on S4C’s 
website), and the Chief Executive is accountable to the Board for 
excercising these functions. It is the responsibility of the Chief 
Executive, officers and staff of S4C to manage and maintain 
S4C on a daily basis. This responsibility includes the provision of 
S4C’s television and online services. 

Owen Evans - Chief Executive 

Owen Evans was appointed S4C’s Chief Executive in October 
2017. Owen was educated at Ysgol Penweddig, Aberystwyth 
before graduating in economics from Swansea University. 

Prior to joining S4C, he was Deputy Permanent Secretary of 
the Welsh Government, responsible for Education and Public 
Services. 

Between 2008 and 2010 he was director of Business In The 
Community Wales and for 10 years before that he worked for 
BT, including as a member of the UK team developing BT’s 
broadband strategy. Fie served as a member of the Welsh 
Language Board between 2005 and 2010. Fie is currently a 
member of Marie Curie’s advisory board in Wales. 

Elin Morris - Director of Corporate and Commercial 

Originally from Llanrhystud, Aberystwyth, Elin worked as a 
lawyer within the Corporate Department at Geldards (solicitors) 
for over 18 years. She was appointed S4C’s Corporate and 
Commercial Director in 2009. She is responsible for S4C’s 
Legal and Business Affairs Department, Human Resources and 
Commercial issues. 

Gwyn Williams - Director of Communications 

Gwyn began his career in the media, working for Radio Cymru 
in Bangor. Thereafter he worked for Newyddion 7 for the BBC 
and Hel Straeon before starting his own production company. 

He was a founding member of the production company Cwmni 
Da before being appointed chief executive of Barcud resources 
company in Caernarfon. Prior to his current appointment, he 
was Director of Communications, with the Welsh Language 
Commissioner. 

Amanda Rees - Director of Content 

Amanda directed and produced a wide range of factual 
programmes for broadcasters across the world before 
establishing her own company in 2012. ‘Finding Mum and Dad’, 
produced by Amanda for Channel 4 was nominated for both 
the Grierson and Broadcast Awards in 2015. She was appointed 
Content Director of S4C in October 2016. 

Details of the remuneration of the Management Team can be 
found in Note 6 to the Statement of Accounts. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


101 



































































Fframwaith Llywodraethiant S4C’s Corporate 

Corfforaethol S4C Governance Structure 


Mae strwythur a dyletswyddau cyfansoddiadol Bwrdd 
Awdurdod S4C wedi’u nodi mewn statud yn Neddf 
Gyfathrebiadau 2003 a Deddfau Darlledu 1990 a 1996. Mae 
dyletswydd benodol ar Fwrdd yr Awdurdod i gyflwyno 
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol am ei weithgareddau 
i’r Senedd bob blwyddyn. 

Cydymffurfio gyda’r Cod Llywodraethiant Corfforaethol 

Mae’r Bwrdd yn ymrwymedig i ddefnyddio’r egwyddorion uchaf 
o ran llywodraethiant corfforaethol sy’n gymesur a’i faint. Er 
nad yw’n gwmni rhestredig, mae wedi dewis cydymffurfio a 
darpariaethau Adran 1 Cod Llywodraethiant Corfforaethol y DU 
hyd y bont yn gymwys i’r Bwrdd. Yn ystod y flwyddyn, mae’r 
Bwrdd wedi dilyn yr egwyddorion rheolaeth dda a gynhwysir 
yng Nghod Llywodraethiant Corfforaethol y DU. 

Cyfrifoldebau Bwrdd yr Awdurdod 

Mae prif gyfrifoldebau’r Bwrdd yn cynnwys: 

— darparu gwasanaethau teledu S4C; 

— sicrhau cydymffurfiaeth y gwasanaethau gyda’r gofynion 
rheoleiddio perthnasol, gan gynnwys Cod Darlledu Ofcom; 

— cymryd ystyriaeth o farn y gynulleidfa am arlwy gwasanaeth 
S4C; 

— cymeradwyo strategaeth, cyllideb flynyddol a chynlluniau 
ariannol tymor hir S4C; 

— goruchwylio, cymeradwyo a chraffu ar reolaeth briodol S4C; 

— gweithredu fel corff cyhoeddus; 

— gweithredu fel rheoleiddiwr ar nifer cyfyngedig o faterion 
penodol yn ymwneud a gwasanaethau arlein S4C; 

— paratoi adroddiadau blynyddol a chyfrifon; a 

— phenodi Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd. 

Nid yw Bwrdd yr Awdurdod yn ymwneud ag unrhyw 
benderfyniadau dydd i ddydd. Yn benodol, nid yw’r Bwrdd 
yn ymwneud ag unrhyw benderfyniadau comisiynu neu 
benderfyniadau golygyddol. Mae’r arfer yma wedi bodoli ers 
1982. Mae’n sicrhau fod y Bwrdd yn cael ei gadw hyd braich o 
benderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan y swyddogion, yn 
arbennig felly, ynglyn a chynnwys rhaglenni. 

Ceir rhagor o wybodaeth am drefnweithiau a chyfrifoldebau’r 
Bwrdd yn ei Rheolau Sefydlog ar safle we s4c.cymru. 


The constitutional structure and duties of the S4C Authority 
Board are set out in statute in the Communications Act 2003 
and the Broadcasting Acts 1990 and 1996. The Authority Board 
has a specific duty to submit an Annual Report and Financial 
Statement of its activities to Parliament each year. 

Compliance with the Corporate Governance Code 

The Board is committed to using the highest corporate 
governance principles that are proportionate to its size. Although 
S4C is not a listed company, it has chosen to comply with the 
provisions of Section 1 of the UK Corporate Governance Code in 
so far as they apply to S4C. During the year, the Authority Board 
has followed the good governance principles contained in the UK 
Corporate Governance Code. 

Responsibilities of the Board of the Authority 

The Board’s main responsibilities include: 

— providing S4C’s television services; 

— ensuring compliance of the services with the relevant 
regulatory requirements, including the Ofcom Broadcasting 
Code; 

— taking into account the audience’s views regarding S4C’s 
provision; 

— approving S4C’s strategy, annual budget and long term 
financial plans; 

— overseeing, approving and scrutinising the proper 
management of S4C; 

— operating as a public body; 

— acting as regulator in a limited number of areas relating to 
S4C’s online services; 

— preparing annual reports and accounts; and 

— appointment of the Chief Executive and Secretary. 

The Authority’s Board does not participate in day-to-today 
decisions. In particular, the Board is not involved in any 
commissioning or editorial decisions. This practice has existed 
since 1982. It ensures that it remains at arm’s length 
from decisions made by officers - especially in the case of 
programme content. 

Further information regarding the Board’s procedures and 
responsibilities can be found in its Standing Orders on the 
s4c.cymru website. 


102 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Bwrdd yr Awdurdod a’i Aelodau 

Mae gan Fwrdd yr Awdurdod gyfrifoldeb i sicrhau bod 
swyddogaethau statudol S4C, mewn amgylchedd gwasanaeth 
cyhoeddus a masnachol, yn cael eu cyflawni’n unol a pholisi'au’r 
Awdurdod, gofynion deddfau perthnasol, Cod Darlledu Ofcom, 
a’r Cytundeb Partneriaeth, Ariannu ac Atebolrwydd gyda’r BBC. 

Mae Bwrdd yr Awdurdod yn cynnwys y Cadeirydd a hyd at wyth 
aelod, a phenodir gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, ar 61 ymgynghori a 
Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cymru. Mae ganddynt brofiad a 
gwybodaeth helaeth ac maent yn annibynnol o’r Tim Rheoli, ac 
o unrhyw berthynas fusnes neu berthynas arall a allai ymyrryd 
ag arfer eu barn annibynnol. Mae’r strwythur hwn yn sicrhau 
na all y broses o wneud penderfyniadau gan yr aelodau gael ei 
dominyddu gan unigolyn neu grwp bychan. 

Mae amrywiaeth o fewn aeloadau’r Bwrdd yn cael ei ystyried 
fel rhan o’r broses ddethol. Mae amrywiaeth o fewn y sefydliad 
yn allweddol i sicrhau bod gwasanaeth S4C yn adlewyrchu ei 
gynulleidfa a’u hanghenion. 

Hyfforddiant a Rhaglen Sefydlu Aeiodau’r Bwrdd 

Mae rhaglen sefydlu bwrpasol yn cael ei ddarparu i bob aelod 
newydd o Fwrdd yr Awdurdod. Ynghyd a darparu gwybodaeth 
sylfaenol sy’n ymwneud a dyletswyddau cyfarwyddwyr, mae’r 
broses sefydlu yn cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud a 
gweithrediad busnes S4C, y sector cyfryngau a hefyd y prif 
risgiau ac ansicrwydd sy’n wynebu S4C. 

Aelod Anweithredol Arweiniol 

Ym mis Mai 2016, penododd y Bwrdd John Davies yn Aelod 
Anweithredol Arweiniol. Crewyd y rol hon yn dilyn cyngor a 
roddwyd gan DCMS i’r cyrff a noddir ganddi. Mae cyfrifoldebau’r 
Aelod Anweithredol Arweiniol yn cynnwys rhoi cyngor a 
chymorth i’r Cadeirydd; arwain yr asesiad o berfformiad y 
Cadeirydd; lie mae anawsterau neu densiwn yn bodoli yn y 
berthynas rhwng y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr, bod yn gyfrifol 
am hwyluso’r gwaith o ddatrys y materion hyn a chydweithio 
a’r Cadeirydd ac aelodau eraill y Bwrdd i geisio datrys unrhyw 
ystyriaethau neu anghydfodau perthnasol sy’n effeithio ar waith 
y Bwrdd. 

Effeithiolrwydd a Gwerthuso 

Mae’r Bwrdd yn cynnal gwerthusiad rheolaidd a thrylwyr o’i 
berfformiad ei hun a gwaith ei bwyllgorau a’r aelodau. 

Yn ystod y cyfnod arweiniodd Cadeirydd Bwrdd yr Awdurdod 
adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y Bwrdd ei hun, ei 
bwyllgorau ac adolygiad perfformiad holl aeiodau’r Bwrdd. 
Cynhaliwyd adolygiad o berfformiad y Cadeirydd gan yr Aelod 
Anweithredol Arweiniol a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio, 

Rheoli Risg, Personel a Chydnabyddiaeth. 

Diddordebau a Chydnabyddiaeth Aelodau 

Mae cofrestr sy’n datgan diddordebau’r aelodau ar gael ar wefan 
S4C, s4c.cymru. Mae copi'au ar gael i’w harchwilio yn swyddfeydd 
S4C yng Nghaerdydd a Chaernarfon. 

Caiff gwybodaeth mewn perthynas a chydnabyddiaeth yr 
aelodau ei nodi yn Nodyn 6 y Datganiad Ariannol. 


The Authority Board and its Members 

The Authority’s Board has a responsibility to ensure that 
S4C’s statutory functions, in a public and commercial 
service environment, are carried out in accordance with 
the Board’s policies, relevant legislative requirements, the 
Ofcom Broadcasting Code, and the Partnership Funding and 
Accountability Agreement with the BBC. 

The Authority Board comprises the Chairman and up to eight 
members, appointed by the Secretary of State for Digital, 

Culture, Media and Sport, following consultation with the 
Welsh Government and the Wales Office. They bring a breadth 
of experience and knowledge and are independent of the 
Management Team and of any business or other relationship 
which could interfere with the exercise of their independent 
judgment. This structure ensures that the members’ decision 
making cannot be dominated by an individual or small group. 

Diversity within the board is considered as part of the selection 
process. Diversity within the organisation is key to ensuring that 
S4C’s service reflects its audience and their needs. 

Training and Board Members’ Induction Programme 

A tailored induction programme is provided to all new Board 
members. The induction process includes the provision of 
core information relating to directors’ duties, information relating 
to the operation of S4C’s business, the media sector and also the 
principal risks and uncertainties facing S4C. 

Lead Non-Executive Member 

In May 2016, the Board appointed John Davies as Lead Non- 
Executive Member. This role was created following advice given 
by DCMS to its sponsored bodies. The Lead Non-Executive 
Member’s responsibilities include providing advice and 
assistance to the Chairman; leading the Chairman’s performance 
assessment; where difficulties or tensions exist in the relationship 
between the Chairman and the Chief Executive to be responsible 
for facilitating a resolution of such matters and working with the 
Chairman and other Board members to seek resolution of any 
material issues or disputes that impact upon the Board’s work. 

Effectiveness and Evaluation 

The Board undertakes a regular and thorough evaluation of its 
own performance and the work of its committees and members. 

During the period the Chairman of the Board led an annual 
review of the effectiveness of the Board itself, its committees 
and a performance review of all Board members. A review of 
the Chairman’s performance was carried out by the Lead Non- 
Executive Member and the Chair of the Audit, Risk Management, 
Personnel and Remuneration Committee. 

Members’ Interests and Remuneration 

A register of members’ interests can be found on S4C’s website, 
s4c.cymru. Copies are available for inspection at S4C’s offices in 
Cardiff and Caernarfon. 

Details of the remuneration of the Authority Board’s members 
can be found in Note 6 to the Statement of Accounts. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


103 




Gwrthdaro Buddiannau 

Yn ystod y cyfnod nid oedd gan unrhyw aelodau o’r Bwrdd fudd 
mewn cytundebau gydag S4C. 

Cydymffurfiaeth Rheoleiddio 

Trosglwyddwyd llawer o gyfrifoldebau rheoleiddio i Ofcom 
dan ddeddfwriaeth yn 2003. Mae dyletswydd statudol ar S4C i 
gydymffurfio gyda Chod Darlledu Ofcom a gofynion rheoleiddio 
eraill, ac mae gan Ofcom nifer o bwerau a chyfrifoldebau 
statudol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gwasanaethau S4C. 
Ceir rhagor o fanylion am faterion rheoleiddio ar safle we S4C 
s4c.cymru 

Fel rhan o’r broses flynyddol o adrodd i Ofcom, mae S4C yn talu 
Ffi Rheoleiddio i Ofcom ac yn darparu ystod eang o wybodaeth i 
Ofcom, gan gynnwys gwybodaeth ariannol, gwybodaeth feintiol 
am berfformiad y gwasanaeth a gwybodaeth am gydymffurfio 
gyda chwotau perthnasol Ofcom. 

Mae Bwrdd yr Awdurdod yn parhau a nifer cyfyngedig o 
gyfrifoldebau rheoleiddio sy’n ymwneud gyda gwasanaethau 
arlein S4C sydd y tu hwnt i ddarpariaethau Cod Darlledu Ofcom. 

Ceisio barn y gynulleidfa 

Mae gan Fwrdd yr Awdurdod gyfrifoldeb statudol i ganfod y farn 
gyhoeddus am y rhaglenni sy’n cael eu darlledu ar S4C ynghyd 
ag effeithiau rhaglenni ar agwedd ac ymddygiad y gwylwyr ac 
yn ogystal y math o raglenni y byddai aelodau'r cyhoedd yn 
dymuno eu gweld ar S4C. 

Mae’r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod darpariaethau 
priodol yn bodoli er mwyn galluogi gwylwyr i gwyno i S4C am 
raglenni’r sianel. Ceir gwybodaeth am sut i gwyno am raglenni 
S4C ar s4c.cymru, a cheir manylion cyswllt Gwifren Gwylwyr yng 
nghefn yr adroddiad hwn. 


Conflict of Interests 

During the period no members had an interest in contracts 
with S4C. 

Regulatory Compliance 

A significant number of regulatory responsibilities were 
transferred to Ofcom under legislation in 2003. S4C has a 
statutory duty to comply with the Ofcom Broadcasting Code 
and other regulatory requirements, and Ofcom has a number of 
statutory powers and responsibilities to ensure the compliance 
of S4C’s services. Further information relating to the regulatory 
requirements can be found on S4C’s website, s4c.cymru. 

As part of the annual reporting process to Ofcom, S4C pays Ofcom 
a Regulatory Fee and provides a wide range of information to 
Ofcom, including financial information, quantitative information 
about the performance of the service and information regarding 
compliance with Ofcom’s relevant quotas. 

The Authority Board continues to excercise a limited number of 
regulatory responsibilities that relate to S4C’s online services 
that are outside the provisions of the Ofcom Broadcasting Code. 

Audience opinions 

The Board has a statutory duty to ascertain the state of public 
opinion concerning programmes broadcast on S4C, any effects 
of such programmes on the attitudes or behaviour of viewers 
as well as the types of programmes that members of the public 
would like to be broadcast on S4C. 

The Board is also responsible for ensuring that appropriate 
provisions exist to enable viewers to complain to S4C about 
the channel’s programmes. Information regarding submitting a 
complaint about S4C’s programmes can be found on the s4c. 
cymru website, and the Viewers’ FHotline contact details are 
available at the back of this report. 


104 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Strwythur Gwaith The S4C Authority 

Bwrdd Awdurdod S4C Board’s Work Structure 


Mae Bwrdd yr Awdurdod yn cynnal cyfarfodydd busnes fel 
arfer unwaith y mis. Mae’r cyfarfodydd hyn yn dilyn rhaglen 
waith flynyddol sy’n cael ei gymeradwyo gan y Bwrdd. Mae 
nifer o brif swyddogion S4C, gan gynnwys y Prif Weithredwr, 
y Cyfarwyddwr Cynnwys, y Cyfarwyddwr Masnachol, y 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu, y Pennaeth Dosbarthu Cynnwys a’r 
Ysgrifennydd hefyd yn mynychu’r cyfarfodydd ac yn cymryd 
rhan yn nhrafodaethau’r Bwrdd. 

Mae Bwrdd yr Awdurdod yn gweithredu’n debyg i fwrdd 
unedol. Mae cyfarfodydd y Bwrdd yn caniatau cyfle i aelodau 
swyddogol y bwrdd a’r uwch swyddogion sy’n mynychu’r 
cyfarfodydd i drafod a mynegi barn ar waith S4C. Nid oes gan 
yr uwch swyddogion bleidlais ffurfiol, ond cymerir ystyriaeth 
o’u cyngor a’u barn wrth i’r Bwrdd ddod i benderfyniadau. Mae 
trefnweithiau’r Bwrdd a’r Rheolau Sefydlog yn cael eu diwygio 
ar hyn o bryd yn dilyn argymhellion yr Adolygiad o S4C yn 
ymwneud a sefydlu a gweithredu fel bwrdd unedol. 

Mae’r Tim Rheoli yn darparu gwybodaeth briodol ac amserol 
ar gyfer aelodau’r Bwrdd ac mae rhyddid i’r aelodau ofyn am 
unrhyw wybodaeth bellach y credant sy’n angenrheidiol. Gall 
pob aelod ofyn am gyngor gan yr Ysgrifennydd a gweithwyr 
proffesiynol annibynnol ar draul S4C. 

Mae aelodau’r Bwrdd yn craffu perfformiad S4C mewn 
perthynas a chyflawni nodau ac amcanion a gytunwyd, maent 
yn monitro adrodd ar berfformiad, ac maent yn craffu cywirdeb 
gwybodaeth ariannol a sicrhau bod rheolaethau a systemau 
rheoli risg ariannol yn gadarn ac yn cael eu gweithredu'n briodol. 

Yn amodol ar adolygiad cyfnodol gan Fwrdd yr Awdurdod o’r 
cyfrifoldebau a’r pwerau a ddirprwyir i’r Prif Weithredwr a’r 
Tim Rheoli a chyfrifoldebau statudol trosgynnol y Bwrdd, mae’r 
cyfrifoldeb ar gyfer gweithredu polisi'au a darparu gwasanaethau 
S4C, gan sicrhau eu bod yn gyson gyda chylch gorchwyl S4C a’r 
Strategaeth Cynnwys, wedi ei ddirprwyo i’r Prif Weithredwr a 
thrwyddo ef i’r Tim Rheoli. 

Swyddog Cyfrifo S4C 

Dynodir y Prif Weithredwr yn Swyddog Cyfrifo ar gyfer S4C. 
Mae’r Swyddog Cyfrifo yn gyfrifol i’r DCMS mewn perthynas 
ag ariannu statudol S4C ac felly ef yw’r person sy’n gyfrifol 
am y defnydd priodol o arian a delir i S4C gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 


The Authority Board usually holds business meetings once 
a month. These meetings follow an annual work programme 
approved by the Board. A number of S4C’s senior executives, 
including the Chief Executive, the Director of Content, 
the Corporate and Commercial Director, the Director of 
Communications, and the Secretary also attend the Board’s 
meetings and take part in the Board’s discussions. 

The Authority Board operates in a manner similar to a unitary 
board. Board meetings allow the official Board Members and 
senior executives attending the opportunity to discuss and 
express opinions on S4C’s work. The senior executives do not 
have a formal vote, but their advice and opinions are taken 
into consideration as the Board makes decisions. The Board 
and its Standing Orders are currently being revised following 
the recommendations of the S4C Review relating to the 
establishment and operation of a unitary board. 

The Management Team provides the Board members with 
appropriate and timely information and the members are 
free to seek any further information they consider necessary. 

All members have access to advice from the Secretary and 
independent professionals at S4C’s expense. 

Board members scrutinise the performance of management in 
meeting agreed goals and objectives and monitor performance 
reporting. They satisfy themselves on the integrity of financial 
information and that financial controls and systems of risk 
management are robust and implemented appropriately. 

Subject to periodic review by the Board of the delegation of 
powers and responsibilities to the Management Team and the 
Board’s overriding statutory responsibilities, responsibility for the 
formulation and operation of detailed policy, in accordance with 
S4C’s remit and Content Strategy and the conduct of the affairs 
of S4C, has been delegated to the Chief Executive and through 
him to the Management Team. 

S4C Accounting Officer 

The Chief Executive is designated as Accounting Officer for S4C. 
The Accounting Officer is responsible to the DCMS in respect 
of the statutory funding of S4C and, as such, is the person 
responsible for the proper use of funds paid to S4C by the 
Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


105 





Strwythur Pwyllgorau The S4C Authority 

Bwrdd Awdurdod S4C Board’s Committees 


Mae gan Fwrdd yr Awdurdod bedwar pwyllgor sy’n 
goruchwylio gwahanol agweddau o waith S4C, ac yn 
ogystal fwrdd cyfarwyddwyr ar gyfer cwmni'au masnachol 
S4C. Mae’r pwyllgorau’n adrodd yn 61 yn rheolaidd i’r Bwrdd, 
gyda’r Bwrdd yn cymeradwyo argymhellion y pwyllgorau. Mae gan 
Gadeirydd y Bwrdd yr hawl i fynychu cyfarfodydd y pwyllgorau fel 
sylwedydd. 

Pwyllgor Cynnwys 

Mae’r Pwyllgor Cynnwys yn gyfrifol am oruchwylio a monitro 
perfformiad cynnwys rhaglenni a gwasanaethau S4C. 

Hwn yw’r pwyllgor sy’n trafod arlwy rhaglenni S4C ac sy’n ceisio 
sicrhau bod arlwy’r sianel yn diwallu anghenion y gynulleidfa. 

Aelodau’r pwyllgor 

Huw Jones (Cadeirydd y Pwyllgor) 

John Davies 
Sian Lewis 
Guto Harri 

Pwyllgor Archwilio, Rheoli Risg, Personel a Chydnabyddiaeth 
Cyfrifoldebau Archwilio a Rheoli Risg 

Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am oruchwylio gwaith archwilio mewnol 
ac allanol S4C, yn ogystal a gofalaeth am fonitro rheoli risg o 
fewn S4C. Mae’r pwyllgor hefyd yn gyfrifol am graffu’r Datganiad 
Ariannol drafft ac adrodd arno i’r Bwrodd cyfan. Mae’r Pwyllgor 
hefyd yn gyfrifol am faterion yn ymwneud a gwerth am arian. 

Cyfrifoldebau Personel a Chydnabyddiaeth 

Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am oruchwylio systemau personel S4C, 
gan gynnwys ystyried cyflogau a thelerau ac amodau gwaith eraill 
staff S4C, ystyried anghenion hyfforddi a datblygu staff, safonau 
ymddygiad a disgyblaeth, cyfleoedd cyfartal a monitro bod y 
systemau perthnasol yn gweithio’n effeithiol ac effeithlon o fewn 
S4C. 

Aelodau’r pwyllgor 

Hugh Hesketh Evans (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 

Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth 

Mae’r Pwyllgor Cwynion a Chydymfurfaeth yn gyfrifol am 
oruchwylio systemau cwynion S4C a monitro eu bod nhw’n 
gweithio’n effeithlon. Mae’r pwyllgor hefyd yn ystyried materion 
cydymffurfiaeth rhaglenni S4C. Yn ogystal a hyn, mae gan y 
pwyllgor ddyletswyddau o fewn prosesau S4C ar gyfer ymateb 
i geisiadau am wybodaeth sy’n cael eu gwneud o dan y Ddeddf 
Rhyddid Gwybodaeth. 


The Authority Board has four committees that oversee 
different aspects of S4C’s work, as well as a board of directors 
for S4C’s commercial companies. The committees regularly 
report to the Board, with the Board approving the committees’ 
recommendations. The Chair of the Board has the right to attend 
committee meetings as an observer. 

Content Committee 

The Content Committee’s responsibilities include overseeing and 
monitoring the performance of S4C’s programmes and services. 
This is the committee that discusses S4C’s programme provision 
and seeks to ensure that the channel’s offering meets the needs of 
the audience. 

Committee members 

Huw Jones (Committee Chair) 

John Davies 
Sian Lewis 
Guto Harri 

Audit, Risk Management, Personnel and Remuneration 
Committee 

Audit and Risk Management Responsibilities 

The committee is responsible for overseeing S4C’s internal 
and external audit activities as well as having responsibility 
for monitoring risk management within S4C. The committee is 
charged with scrutinising the draft Statement of Accounts and 
reporting back to the Board. The committee’s responsibilities also 
include matters relating to value for money. 

Personnel and Remuneration Responsibilities 

The committee is responsible for overseeing S4C’s personnel 
systems, including considering salaries and other terms and 
conditions relating to S4C staff, staff training and development 
needs, disciplinary and behavioural standards, equality of 
opportunity and monitoring that the relevant systems are working 
effectively and efficiently within S4C. 

Committee members 

Hugh Hesketh Evans (Committee Chair) 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 

Complaints and Compliance Committee 

The Complaints and Compliance Committee is responsible for 
overseeing S4C’s complaints systems and monitoring that they 
work efficiently. The committee also considers issues of compliance 
relating to S4C’s programmes. In addition, the committee has 
duties within S4C’s processes for responding to requests for 
information made under the Freedom of Information Act. 


106 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Aelodau’r pwyllgor 

John Davies (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Guto Harri (hyd at 19.03.18) 

Sian Lewis (o 19.03.18) 

Hugh Hesketh Evans (o 19.03.18) 

Elan Closs Stephens 

Pwyllgor Craffu Adleoli a Chydleoli 

Mae’r Pwyllgor Craffu Adleoli a Chydleoli yn gyfrifol am oruchwylio’r 
prosiectau i adleoli Pencadlys S4C i Gaerfyrddin yn 2018, a chyd¬ 
leoli gyda BBC Cymru yn y Ganolfan Ddarlledu Newydd yng 
Nghaerdydd. 

Aelodau’r pwyllgor 

John Davies (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Hugh Hesketh Evans 

Bwrdd Is-gwmnTau Masnachol S4C 

Mae Bwrdd Is-gwmni'au Masnachol S4C yn gyfrifol am oruchwylio 
gweithgareddau masnachol y sianel. Mae’r rhain yn cynnwys 
gwerthiant hysbysebion a nawdd, buddsoddiadau masnachol a 
datblygu strategaeth fasnachol S4C ar gyfer y dyfodol. 

Aelodau’r Awdurdod sy’n aelodau’r Bwrdd Masnachol 

Cynrychiolir Bwrdd yr Awdurdod ar fwrdd Grwp Masnachol S4C 
fel rheol gan ddau aelod sydd wedi eu penodi’n gyfarwyddwyr 
anweithredol yr is-gwmniau masnachol sy’n eiddo’n llwyr i S4C. 

Ers i tymor Carol Bell fel aelod o Fwrdd yr Awdurdod ddirwyn i ben 
ym Medi 2016, mae un aelod, Hugh Hesketh Evans, wedi cynrychioli 
Bwrdd yr Awdurdod ar y Bwrdd Masnachol. 

Rhwng Medi 2016 a Mehefin 2018, roedd Carol Bell yn parhau i 
weithredu fel cadeirydd y Bwrdd Masnachol, ac fe’i penodwyd yn 
gyfarwyddwr anweithredol annibynnol gan y Bwrdd. 

Cyfarwyddwyr eraill 

Roedd Ian Jones (hyd at Medi 2017), Owen Evans (ers Hydref 2017), 
Elin Morris a David Bryant (Pennaeth Datblygu Masnachol) hefyd 
wedi gweithredu fel cyfarwyddwyr is-gwmni'au masnachol S4C yn 
ystod y flwyddyn, ynghyd a David Sanders a Gwyn Roberts sy’n 
gyfarwyddwyr anweithredol annibynnol. 


Committee members 

John Davies (Committee Chair) 

Guto Harri (until 19.03.18) 

Sian Lewis (from 19.03.18) 

Hugh Hesketh Evans (from 19.03.18) 

Elan Closs Stephens 

Relocation and Co-location Scrutiny Committee 

The Relocation and Co-location Scrutiny Committee is responsible 
for overseeing the relocation projects of S4C Headquarters to 
Carmarthen in 2018, and co-locating with BBC Wales in their New 
Broadcasting Centre in Cardiff. 

Committee members 

John Davies (Committee Chair) 

Hugh Hesketh Evans 

S4C’s Commercial Board 

S4C’s Commercial Board is responsible for overseeing the 
channel’s commercial activities. These include airtime sales and 
sponsorship, commercial investments and the development of 
S4C’s future commercial strategy. 

Members of the Authority Board that 
are members of the Commercial Board 

The Board of the Authority is usually represented on the board of 
S4C’s Commercial Group by two members that are appointed as 
non-executive directors of S4C’s wholly owned subsidiaries. 

Since Carol Bell’s term as a member of the Authority Board came 
to an end in September 2016, one member, Hugh Hesketh Evans, 
has represented the Authority Board on the Commercial Board. 

Between September 2016 and June 2018, Carol Bell continued 
as chair of the Commercial Board, and she was appointed an 
independent non-executive member by the the Board. 

Other directors 

Ian Jones (until September 2017), Owen Evans (since October 
2017), Elin Morris and David Bryant (Head of Commercial 
Development) have also acted as directors of S4C’s commercial 
subsidiaries during the year, together with David Sanders and 
Gwyn Roberts who are independent non-executive directors. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


107 







Swyddogaethau a Systemau Cyllid 

Paratoi’r Gyilideb flynyddol a chynlluniau ariannol hir dymor 

Cymeradwyir cyllideb S4C ar gyfer pob blwyddyn ariannol (ac 
unrhyw ddiwygiadau dilynol iddo) gan Fwrdd yr Awdurdod. 

Mae’r Bwrdd hefyd yn ystyried a chymeradwyo cynllun ariannol 5 
mlynedd sy’n gosod cyfeiriad hir dymor ac yn ogystal ceir cynllun 
ariannol amcanol pum mlynedd. 

Mae’r Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli yn gyfrifol am ystyried yn fanwl 
cyllidebau blynyddol drafft ar gyfer S4C, ynghyd a chynlluniau 
ariannol tymor hir ac i argymell cyllidebau a chynlluniau o’r fath i 
Fwrdd yr Awdurdod i’w hystyried a’u cymeradwyo. 

Swyddogaethau Archwilio 

Mae gan Fwrdd yr Awdurdod ddyletswydd statudol i sicrhau 
trefniadau archwilio priodol ar gyfer holl agweddau o faterion 
ariannol S4C. 

Rhennir y swyddogaeth archwilio yn ddau gytundeb - ar gyfer 
materion Archwilio Allanol a materion Archwilio Mewnol. Hysbsebir 
y tendrau hyn yn gyhoeddus bob tair mlynedd. 

Yn dilyn proses dendro cyhoeddus, a chymeradwyaeth yr 
Ysgrifennydd Gwladol, ail-benodwyd Grant Thornton yn Archwilwyr 
Allanol S4C yn 2016. Ail-benodwyd PriceWaterhouseCoopers yn 
Archwilwyr Mewnol S4C yn 2015. 

Adroddiad yr Archwilwyr Allanol 

Mae Adroddiad yr Archwilwyr Allanol i Aelodau Bwrdd yr Awdurdod 
i’w weld ar dudalennau 126-129. 

Archwilio Mewnol 

Cynhaliwyd swyddogaeth archwilio mewnol trwy gydol y flwyddyn 
i roi sicrwydd i’r pwyllgor ynglyn a gweithrediad a dilysrwydd y 
system rheolaeth fewnol. Mae’r Archwilwyr Mewnol yn mynd ati’n 
annibynnol i adolygu’r broses reoli a weithredir gan y rheolwyr ac 
yn adrodd i’r Swyddog Cyfrifo a’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg. 
Mae camu cywiro sydd wedi eu cynllunio yn cael eu monitro’n 
annibynnol gan y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg ar gyfer eu 
cwblhau’n brydlon rhag ofn bod rheolaethau gwan neu amhriodol 
i’w cael sydd felly’n creu elfen o risg i’r sefydliad. 

Rheoli Risg a Rheolaeth Fewnol 

Mae adnabod a rheoli risgiau yn greiddiol i waith y Bwrdd. Mae 
gan y Bwrdd a’r Tim Rheoli gyfrifoldeb clir i adnabod risgiau sy’n 
wynebu S4C ac am roi gweithdrefnau yn eu lie er mwyn monitro a 
lliniaru risgiau o’r fath. Mae’r Awdurdod a’r Tim Rheoli yn gweithredu 
fframwaith rheoli risg ar gyfer nodi, gwerthuso a rheoli risgiau 
sylweddol a wynebir gan S4C. Mae’r fframwaith hwn wedi ei 
ddatblygu yn unol a chanllawiau arfer da perthnasol ar reolaethau 
mewnol a rheoli risg. 

Yn dilyn cyhoeddi arweiniad i gyfarwyddwyr ar reolaeth fewnol, 
Rheolaeth Fewnol; Arweiniad i Gyfarwyddwyr ar y Cod Cyfun 
(arweiniad Turnbull), mae Bwrdd yr Awdurdod yn cadarnhau bod 
proses barhaus i adnabod, gwerthuso a rheoli’r risgiau sylweddol 
a wynebir gan y grwp wedi bod ar waith ar gyfer y flwyddyn dan 
sylw a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r Datganiad Ariannol, a bod y 
broses hon yn cael ei hadolygu’n rheolaidd gan Fwrdd yr Awdurdod 
a’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg a’i bod yn cydymffurfio gyda’r 
arweiniad perthnasol. 


Financial Functions 

Preparing the annual budget and long term financial plans 

The S4C budget for each financial year (and any subsequent 
amendments to it) is approved by the Authority Board. The Board 
also considers and approves a projected 5 year financial plan that 
sets the long term direction. 

The Chief Executive and Management Team are responsible for 
considering in detail S4C’s draft annual budget, along with long¬ 
term financial plans and recommending such budgets and plans to 
the Authority’s Board for consideration and approval. 

Audit Functions 

The Board of the Authority has a statutory duty to ensure proper 
audit arrangements for all aspects of S4C’s financial matters. 

The audit function is divided into two agreements - for External 
Audit and Internal Audit. These agreements are tenders openly 
every three years. 

Following a public tendering process, and the approval of the 
Secretary of State, Grant Thornton were re-appointed as S4C 
External Auditors in 2016. PriceWaterhouseCoopers were re¬ 
appointed as S4C Internal Auditors in 2015. 

External Auditors’ Report 

The External Auditors’ Report to the Members of the Authority 
Board can be found on pages 126-129. 

Internal Audit 

An internal audit function has been maintained throughout the 
year to provide assurance to the committee as to the operation 
and validity of the system of internal control. The Internal Auditors 
independently review the Control process implemented by 
management and report to the Accounting Officer and the Audit 
and Risk Management Committee. Planned corrective actions 
are independently monitored by the Audit and Risk Management 
Committee for timely completion should there be weak or 
inappropriate controls in place thus creating an element of risk to 
the organisation. 

Risk Management and Internal Control 

The identification and management of risks is at the heart of the 
Boards work. The Board and the Management Team have a clear 
responsibility for the identification of risks facing S4C and for 
putting in place procedures to monitor and mitigate such risks. 

The Board and the Management Team operate a risk management 
framework for identifying, evaluating and managing (rather 
than eliminating) significant risks faced by S4C. This framework 
has been developed in accordance with relevant good practice 
guidance on internal controls and risk management. 

Following publication of guidance for directors on internal control, 
Internal Control; Guidance for Directors on the Combined Code 
(the Turnbull guidance), the Board confirms that there is an 
ongoing process for identifying, evaluating and managing the 
significant risks faced by the group, that has been in place for the 
year under review and up to the date of approval of the Statement 
of Accounts, and that this process is regularly reviewed by the 
Board and the Audit and Risk Management Committee and 
accords with the guidance. 


108 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r prosesau perthnasol a roddwyd ar 
waith i adnabod a rheoli risgiau a hefyd yn nodi’r risgiau strategol 
allweddol a nodwyd gan y Pwyllgor a’r Bwrdd yn ystod y flwyddyn. 

Mae elfennau allweddol y system rheolaeth fewnol fel a ganlyn: 

Rheolaeth Ariannol 

Mae S4C yn gweithredu system gynhwysfawr ar gyfer adrodd 
ar reolaeth sy’n cynnwys paratoi cyllidebau blynyddol gan bob 
canolfan cost. Caiff y cyllidebau hyn eu cymeradwyo gan Fwrdd yr 
Awdurdod fel rhan o’r gyilideb gyffredinol am y flwyddyn. Adroddir 
yn fisol ar ganlyniadau’r canolfannau cost a chaiff y canlyniadau 
eu cymharu a’r gyilideb. Ymchwilir i amrywiadau sylweddol o’u 
cymharu a’r gyilideb fel y bo’n briodol. Mae rhagolygon ar gyfer 
ymrwymiadau’n cael eu paratoi’n rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. 

Adroddiadau Ariannol 

Mae’r Bwrdd wedi sefydlu systemau rheolaeth fewnol a systemau 
rheoli risg sy’n ymwneud a’r broses o gyflwyno adroddiadau 
ariannol y grwp a phrases y grwp ar gyfer paratoi cyfrifon cyfun. 
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn gyfrifol am oruchwylio a 
monitro’r prosesau hyn, sydd wedi’u cynllunio i sicrhau bod y Bwrdd 
yn cydymffurfio a’r darpariaethau adrodd a rheoleiddio perthnasol. 

Trefniadau Chwythu’r Chwiban 

Mae gan S4C bolisi ‘chwythu’r chwiban’(datgelu gwybodaeth) er 
mwyn hwyluso’r broses o gyfathrebu gwybodaeth gyfrinachol 
berthnasol neu unrhyw ddigwyddiad mewn modd gyfrinachol. 
Mae’r Pwyllgor, ar ran y Bwrdd, yn gyfrifol am sicrhau bod 
trefniadau priodol yn eu lie ar gyfer ymchwilio, mewn modd 
cymesur, i faterion a gyflwynwyd ac ar gyfer camau priodol yn dilyn 
unrhyw ymchwiliad. 

Monitro Rheolaethau a Risgiau’r Busnes 

Mae’r Bwrdd wedi dirprwyo’r dasg o adnabod a gwerthuso’r 
risgiau sylweddol sy’n berthnasol i’r busnes i’r Tim Rheoli, 
ynghyd a chynllunio a gweithredu rheolaethau mewnol priodol. 
Asesir y risgiau hyn ar sail barhaus a gallant fod yn gysylltiedig 
ag amrywiaeth o ffynonellau mewnol neu allanol gan gynnwys 
toriadau mewn goruchwyliaeth, amhariad ar y systemau 
gwybodaeth, cystadleuaeth, trychinebau naturiol a gofynion 
rheoleiddio. Mae’r Prif Weithredwr yn adrodd yn rheolaidd i 
Fwrdd yr Awdurdod a’r Pwyllgor Archwilio, Rheoli Risg, Personel 
a Chydnabyddiaeth am faterion rheoli risg, ac mae’r Pwyllgor yn 
ystyried y Gofrestr Risgiau Strategol yn gyfnodol. 

Mae’r Prif Weithredwr yn adrodd i Fwrdd yr Awdurdod ar ran y 
Tim Rheoli ar newidiadau sylweddol yn y busnes a’r amgylchedd 
allanol sy’n effeithio’r risgiau sylweddol. Mae’r Prif Swyddog Cyllid 
yn darparu gwybodaeth ariannol i’r Bwrdd yn chwarterol, sy’n 
cynnwys dangosyddion perfformiad allweddol a risg. Lie nodir 
meysydd ar gyfer gwelliant yn y system, mae’r Bwrdd yn ystyried 
yr argymhellion a wneir gan y Tim Rheoli a’r Pwyllgor Archwilio a 
Rheoli Risg. 

Asesu’r Prif Risgiau, Ansicrwydd a Chyfleoedd 

Yn ystod y flwyddyn datblygwyd ymhellach y Gofrestr Risgiau 
Strategol sy’n cysylltu prif risgiau strategol S4C ag amcanion 
strategol a fframwaith mesur perfformiad S4C a rhoddwyd 
ystyriaeth bellach i ddatblygu system ar gyfer asesu a monitro 
archwaeth risg S4C ar gyfer ystod o feysydd a phrosiectau o fewn 
busnes S4C. 


This report sets out the relevant processes implemented to 
identify and manage risks and also identifies the key strategic risks 
identified by the Committee and the Board during the year. 

The key elements of the system of internal control are as follows: 

Financial Management 

S4C operates a comprehensive management reporting system 
that includes preparing annual budgets from each cost centre. 
These budgets are approved by the Authority Board as part of 
the overall budget for the year. The results of the cost centres 
are reported monthly and compared to the budget. Significant 
variances from budget are investigated as appropriate. Forecasts 
of commitments are prepared regularly throughout the year. 

Financial Reports 

The Board has established systems of internal Control and 
risk management systems that relate to the group’s financial 
reporting process and the group’s process for the preparation 
of consolidated accounts. The Audit and Risk Management 
Committee is responsible for overseeing and monitoring these 
processes, which are designed to ensure that the Board complies 
with relevant reporting and regulatory provisions. 

Whistleblowing Arrangements 

S4C has a ‘whistle-blowing’ (disclosure) policy to facilitate the 
confidential communication of relevant information or any 
incident in confidence. The committee, on behalf of the Board, is 
responsible for ensuring that there are appropriate arrangements 
in place for the proportionate investigation of matters reported 
and for appropriate follow-up action. 

Monitoring of Business Controls and Risks 

The Board has delegated the task of identifying and evaluating 
significant business-related risks to the Management Team, 
together with the planning and implementation of appropriate 
internal controls. These risks are assessed on a continuous basis 
and may be associated with a variety of internal or external 
sources including control breakdowns, disruption in information 
systems, competition, natural disasters and regulatory 
requirements. 

The Chief Executive reports regularly to the Authority Board 
and the Audit, Risk Management, Personnel and Remuneration 
Committee on risk management issues, and the Committee 
periodically considers the Strategic Risk Register. 

The Chief Executive reports to the Board on behalf of the 
Management Team on significant changes in the business and 
the external environment that affect significant risks. The Chief 
Finance Officer provides quarterly financial information to the 
Board, which includes key performance indicators. Where areas 
for improvement in the system are identified, the Board considers 
recommendations made by the Management Team and the Audit 
and Risk Management Committee. 

Assessing Main Risks, Uncertainties and Opportunities 

During the year the Strategic Risk Register that links S4C’s main 
strategic risks with S4C’s strategic objectives and performance 
measurement framework was developed further and consideration 
was given to the development of a system for assessing and 
monitoring S4C’s risk appetite relating to a range of areas and 
projects within S4C business. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


109 








Mae Cofrestr Risg Strategol S4C yn seiliedig ar asesiad o 
Flaenoriaethau Strategol S4C a’r risgiau all effeithio ar ddarparu’r 
blaenoriaethau hyn. 

Darparodd swyddogion adroddiadau rheolaidd yn ystod y 
flwyddyn ar gyfer y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg er mwyn 
iddynt allu monitro rheoli risg a gwelliannau i’r gofrestr risg. Yn 
ogystal, darparwyd adroddiadau a sicrwydd perthnasol gan yr 
archwilwyr mewnol er mwyn galluogi’r pwyllgor i asesu proffil risg 
S4C yn ystod y flwyddyn. 

Mae’r asesiad risg a nodir isod yn cynnwys crynodeb o’r prif risgiau 
ac ansicrwydd a adnabuwyd gan y Pwyllgor Archwilio a Rheoli 
Risg yn ystod y flwyddyn. Bwriad y rhain yw nodi ar lefel strategol 
risgiau posibl allai gael effaith sylweddol ar allu S4C i gyflawni ei 
rwymedigaethau statudol. 

Mae’r prif feysydd risg a nodwyd yn parhau’n debyg i'r rhai a 
nodwyd yn y flwyddyn flaenorol, a gellir eu categoreiddio fel 
rhai’n ymwneud a darparu ac ansawdd gwasanaeth S4C, materion 
strategol, a materion ariannol a llywodraethiant. 

1. Y Gynulleidfa a Pherfformiad y Gwasanaeth 

Prif ddyletswydd S4C yw darparu gwasanaeth teledu digidol iaith 
Gymraeg sy’n cynnwys ystod eang o raglenni amrywiol o ansawdd 
uchel. Er mwyn darparu gwasanaeth o'r fath, rhaid i’r Bwrdd sicrhau 
ei fod yn gwrando ar anghenion ei gynulleidfa, bod S4C yn ymateb 
yn briodol i’r anghenion hyn a bod y sector cynhyrchu annibynnol 
yn gallu darparu cynnwys o ansawdd uchel. 

Mae’r Bwrdd yn arolygu ansawdd y gwasanaeth drwy gydol y 
flwyddyn ac ymgynghorodd yn eang a’r gynulleidfa gan ddefnyddio 
nifer o wahanol ddulliau gan gynnwys Nosweithiau Gwylwyr, paneli 
ymateb a grwpiau ffocws. Mae S4C yn ogystal, gan weithio’n agos 
gyda chynhyrchwyr annibynnol, wedi trafod sylwadau’r gynulleidfa 
a nodi ffyrdd o wella’r allbwn rhaglenni tra hefyd yn sicrhau gwerth 
am arian drwy'r cydweithio hyn. 

Mewn amgylchedd o Iwyfannau cyfryngol sy’n datblygu’n gyflym, 
mae angen i S4C sicrhau ei fod yn gallu mynd i’r afael a phatrymau 
gwylio a gofynion y gynulleidfa ar gyfer cynnwys ar draws 
gwahanol Iwyfannau digidol cyfredol ac yn y dyfodol, gan gynnwys 
gwasanaethau ar-lein, Manylder Uwch a fformatau cynnwys eraill. 

Mae’r Bwrdd yn fodlon bod S4C wedi rhoi mewn lie paratoadau 
priodol er mwyn ei galluogi i fonitro perfformiad gwasanaeth S4C 
a’i Strategaeth Ddigidol, er bod pryder yn parhau parthed gallu S4C 
i gynnal cydraddoldeb gyda darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus 
eraill o ran buddsoddi mewn llwyfannau a gwasanaethau newydd. 

Mae gofyn i’r system gymhleth o seilwaith technegol sy’n ganolog 
i allu S4C i ddarparu ei gynnwys dros ystod gynyddol o Iwyfannau 
i gynnal lefel uchel iawn o argaeledd gwasanaethau ac ansawdd 
ar sail 24/7. Mae cynlluniau parhad busnes o fewn S4C wedi eu 
cynllunio er mwyn sicrhau bod y systemau technegol hyn yn gadarn 
a bod trefniadau priodol a chymesur yn eu lie er mwyn dygymod 
gyda digwyddiadau technegol sylweddol. 


S4C’s Strategic Risk Register is based on an assessment of S4C’s 
Strategic Priorities and the risks that can affect the delivery of 
these priorities. 

Officers provided regular reports during the year for the Audit 
and Risk Management Committee to monitor risk management 
and enhancements to the risk register. In addition, relevant 
reports and assurances were provided by the internal auditors 
thus enabling the committee to critically assess S4C’s risk profile 
during the year. 

The risk assessment set out below contains the principal risks 
and uncertainties identified by the Audit and Risk Management 
Committee during the year. These are intended to capture at 
a strategic level the potential risks that could have significant 
impact upon S4C’s ability to deliver its statutory obligations. 

The main areas of risks identified remain similar to the previous 
year and can be categorised as being related to the provision and 
quality of the service, and strategic, financial and governance 
matters. 

1. The Audience and Service Performance 

The Board’s primary duty is to provide a Welsh language digital 
television service consisting of a broad range of high quality 
and diverse programming. To provide such a service, the Board 
must ensure that it listens to the needs of its audience, that S4C 
responds appropriately to these needs and that the independent 
production sector is able to deliver high quality content. 

The Board actively monitored the quality of the service 
throughout the year and consulted widely with the audience 
through a range of different methods including Viewers Evenings, 
response panels and focus groups. Working closely with 
independent producers, S4C has discussed audience comments 
and identified ways of improving the programme output whilst 
also securing value for money through this collaboration. 

In an environment of rapidly developing media platforms, S4C 
needs to ensure that it can address viewing patterns and audience 
requirements for content across different current and future 
digital platforms, including Online services, High Definition and 
other content formats. 

The Board is satisfied that S4C is sufficiently advanced in its 
preparations to monitor the performance of the S4C service and 
its Digital Strategy although concern remains regarding S4C’s 
ability to maintain parity with other public service broadcasters in 
relation to investment in new platforms and services. 

S4C’s technical infrastructure is required to deliver its content over 
an increasing range of platforms, to deliver a very high level of 
service availability and quality on a 24/7 basis. Business continuity 
plans within S4C are designed to ensure that these technical 
systems are robust and that appropriate and proportionate 
arrangements are in place to deal with major 
technical incidents. 


no 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


2. Strategol ac Ariannol 

Daw incwm S4C ar hyn o bryd o dair ffynhonnell, cymhorthdal gan 
yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, o Ffi’r 
Drwydded drwy Fwrdd y BBC ac incwm masnachol a gynhyrchir 
gan S4C. Gallai’r hinsawdd economaidd bresennol arwain at 
ragor o bwysau ar gyllid S4C, ac fe allai hyn yn ei dro gael effaith 
economaidd ar y diwydiannau creadigol yng Nghymru. Mae’r Prif 
Weithredwr wedi adrodd eto i’r Bwrdd ar y bygythiadau hyn ac mae 
wedi arwain trafodaethau ar yr effaith ar y gwasanaeth o dan nifer o 
amgylchiadau, gan gynnwys yr effaith ar y sector annibynnol. 

3. Strwythur a Llywodraethiant 

Mae system a gweithdrefnau llywodraethiant corfforaethol Bwrdd 
yr Awdurdod wedi eu diwygio’n sylfaenol ers 2010 er mwyn sicrhau 
eu bod yn gadarn ac yn addas. 

Mae’r Bwrdd wedi ystyried argymhellion yr Adolygiad o S4C a 
gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018 yn ymwneud a strwythur a 
llywodraethaint S4C ac mae eisoes yn paratoi ar gyfer cyflwyno 
trefnweithiau newydd ar gyfer llywodraethiant S4C o dan fodel 
bwrdd unedol ffurfiol. 

Daeth y Cytundeb Ariannu, Partneriaeth ac Atebolrwydd newydd 
rhwng S4C a’r BBC i rym ym mis Tachwedd 2017, ac mae’r Bwrdd 
eisoes wedi rhoi prosesau adrodd ar gyfer cyflwyno sicrwydd 
ariannol i Fwrdd y BBC yn eu lie. 


2. Strategic and Financial 

The Board’s funding is currently derived from three sources, grant 
in aid from the Department for Digital, Culture, Media and Sport, 
from the Licence Fee through the BBC Board and commercial 
income generated by S4C. The current economic climate could 
lead to further pressures on S4C’s finances and in turn have an 
economic impact on the creative industries in Wales. The Chief 
Executive has reported to the Board on these threats and has 
led discussions on the service impact given different scenarios, 
including the effect on the independent sector. 

3. Governance and Structure 

The Board’s system of and procedures for corporate governance 
have been radically overhauled since 2010 to ensure that they are 
robust and fit for purpose. 

The Board has considered the recommendations of the Review 
of S4C published in March 2018 relating to the structure and 
governance of S4C and is already preparing for the introduction of 
new structures for S4C’s governance under a formal unitary board 
model. 

The new Partnership, Funding Agreement and Accountability 
Agreement between S4C and the BBC came into effect in 
November 2017. The Board has already put in place reporting 
processes for the provision of financial assurance to the BBC. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


111 





Adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, Report of the Chair of the Audit, 
Rheoli Risg, Personel a Chydnabyddiaeth Risk Management, Personnel and 

Remuneration Committee 


Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r cyfrifoldebau a ddirprwyir i’r 
pwyllgor gan y Bwrdd, ynghyd a chrynodeb o waith y pwyllgor 
yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018. 

Mae’r adroddiad hefyd yn nodi sut y mae’r pwyllgor wedi 
cynorthwyo’r Bwrdd i adolygu amgylchedd rheoli mewnol S4C, 
gwaith y pwyllgor mewn perthynas ag adolygu effeithiolrwydd yr 
archwilwyr mewnol ac allanol, ynghyd a goruchwylio datblygiad 
rhaglen gwerth am arian. 

Mae gan aelodau’r Pwyllgor rhyngddynt ystod eang o brofiad 
busnes, ariannol, llywodraethiant a materion personel sy’n 
galluogi’r pwyllgor i gyflawni ei gylch gorchwyl mewn modd 
cadarn ac annibynnol. 

Yn unol a Rheolau Sefydlog y Bwrdd, mae’r pwyllgor yn cynnwys 
o leiaf tri aelod anweithredol o Fwrdd yr Awdurdod: 

Aelodau’r pwyllgor yn ystod y flwyddyn: 

Hugh Hesketh Evans (Cadeirydd y Pwyllgor) 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 

Mae Cadeirydd Bwrdd yr Awdurdod hefyd yn mynychu 
cyfarfodydd y Pwyllgor. 

Mae Prif Weithredwr S4C, y Cyfarwyddwr Corfforaethol a 
Masnachol (gyda chyfrifoldeb am faterion personel), y Prif 
Swyddog Ariannol ac Ysgrifennydd Bwrdd yr Awdurdod hefyd 
yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgor. Mae cynrychiolwyr o 
archwilwyr mewnol S4C, PriceWaterhouseCoopers a hefyd 
lie y bo’n berthnasol, archwilwyr allanol S4C, Grant Thornton 
hefyd yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgor. Yn ogystal, mae’r 
pwyllgor yn cyfarfod yn breifat gyda’r archwilwyr mewnol ac 
allanol yn flynyddol. 

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor 

Mae rhaglen waith flynyddol y Pwyllgor yn cynnwys: 

Materion Archwilio a Rheoli Risg 

— Adolygu ac argymell ar gyfer cymeradwyaeth y Datganiad 
Ariannol Blynyddol ar 61 trafodaeth gyda’r archwilwyr allanol; 

— Adolygu cwmpas y swyddogaethau archwilio mewnol ac 
allanol a chymeradwyo anghenion archwilio strategol S4C; 

— Ystyried canfyddiadau’r archwilwyr mewnol, yn enwedig mewn 
perthynas a systemau ariannol craidd a phrosesau adrodd; 

— Adolygu cofrestr risg S4C, y broses o adnabod a chofnodi 
risgiau, a’r camau a gymerwyd gan y Tim Rheoli i reoli a lliniaru 
risgiau a’u canlyniadau i S4C; 

— Datblygu rhaglen gwerth am arian ac adolygu’r gwerth am 
arian a ddarperir gan weithgareddau S4C. 


This report sets out the responsibilities delegated to the committee 
by the Board, together with a summary of the work of the 
committee during the period 1 April 2017 - 31 March 2018. 

The report also sets out how the committee has assisted the Board 
to review S4C’s internal control environment, the work of the 
committee in relation to reviewing the effectiveness of the internal 
and external auditors, as well as overseeing the development of the 
value for money programme. 

Members of the Committee have a wide range of experience in 
the fields of business, financial, governance and personnel that 
enables the committee to fulfill its terms of reference in a robust and 
independent manner. 

In accordance with the Board’s Standing Orders, the committee 
consists of at least three non-executive members of the 

Authority Board: 

Committee members during the year: 

Hugh Hesketh Evans (Committee Chairman) 

Elan Closs Stephens 
Sian Lewis 

The Chairman of the Authority Board also attends Committee 
meetings. 

S4C’s Chief Executive, the Corporate and Commercial Director 
(with responsibility for personnel matters), the Chief Finance 
Officer and the Secretary to the Authority Board also attend 
committee meetings. Representatives from S4C’s internal auditors, 
PriceWaterhouseCoopers and also where relevant, S4C’s external 
auditors, Grant Thornton also attend committee meetings. In 
addition, the committee meets in private with the internal and 
external auditors annually. 

Committee’s Terms of Reference 

The Committee’s annual work plan includes: 

Audit and Risk Management Issues 

— Reviewing and recommending for approval the Annual Statement 
of Accounts after discussion with the external auditors; 

— Reviewing the scope of the internal and external audit functions 
and approving S4C’s strategic audit needs; 

— Consideration of the findings of the internal auditors, in particular 
in relation to core financial systems and reporting processes; 

— Reviewing S4C’s risk register, the process of identifying and 
recording risks, and of steps taken by the Management Team to 
control and mitigate risks and their consequences for S4C; and 

— Developing a value for money programme and reviewing the 
value for money provided by S4C’s activities. 


112 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Materion Personel a Chydnabyddiaeth 

— Goruchwylio systemau personel S4C a monitro eu 
heffeithiolrwydd; 

— Cynghori’r Bwrdd ar uwch benodiadau, gan gynnwys telerau 
ac amodau; a 

— Cynghori’r Bwrdd ar bob mater yn ymwneud a 
chydnabyddiaeth a thelerau staff. 

Mae’r Pwyllgor yn gweithredu rhaglen strwythuredig o 
weithgareddau, gydag eitemau ar yr agenda sy’n cyd-fynd a 
dyddiadau pwysig y cylch adrodd ariannol blynyddol, themau 
neu feysydd risg y mae’r Pwyllgor wedi eu hadnabod, ynghyd ag 
eitemau sefydlog y mae’n ofynnol i’r Pwyllgor eu hystyried yn 
rheolaidd o dan ei gylch gorchwyl. Mae Cadeirydd y pwyllgor yn 
adrodd yn ffurfiol i’r Bwrdd ar 61 pob cyfarfod o’r pwyllgor. 

Cyfarfu’r pwyllgor pum gwaith yn ystod y flwyddyn. 

Prif feysydd gwaith y Pwyllgor yn ystod 2017/18 oedd: 

Materion Archwilio a Rheoli Risg 

Rheolaethau mewnol: Adolygodd y pwyllgor effeithiolrwydd 
y system o reolaeth fewnol, gan ystyried canfyddiadau’r 
adroddiadau archwilio mewnol ac allanol. 

Adroddiadau ariannol: Adolygodd y pwyllgor ddatganiadau 
ariannol y Bwrdd ac ystyriodd adroddiadau gan y rheolwyr a’r 
archwilwyr allanol parthed cydymffurfiaeth gyda safonau cyfrifo 
a chydymffurfio a gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol. Yn ogystal, 
ystyriodd y Pwyllgor briodoldeb trefniadau adrodd presennol i 
gyfarfodydd misol y Bwrdd. 

Rheoli risg: Ystyriodd y pwyllgor brosesau ar gyfer rheoli risgiau 
ac ansicrwydd sylweddol o fewn S4C. Yn ystod y flwyddyn, 
datblygwyd y gofrestr risgiau strategol ymhellach er mwyn 
sicrhau ei fod yn adnabod a cheisio rheoli’r risgiau strategol yn 
effeithiol gan gysylltu prif risgiau strategol S4C ag amcanion 
strategol a fframwaith mesur perfformiad S4C. 

Cynllun gwaith ac asesiad gofynion archwilio mewnol: Parhaodd 
y pwyllgor i oruchwylio gwaith archwilwyr mewnol S4C a 
rhoddodd ystyriaeth i’w hadroddiadau, ymatebion gan reolwyr 
a chynlluniau gweithredu oedd yn ymateb i argymhellion 
perthnasol. Rhoddodd y Pwyllgor hefyd ystyriaeth i asesiad o 
anghenion archwilio’r Bwrdd a chymeradwyodd gynllun gwaith 
blynyddol yr archwilwyr mewnol. 

Perthynas gyda’r archwilwyr allanol: Roedd y Pwyllgor yn gyfrifol 
am oruchwylio’r berthynas gydag archwilwyr allanol S4C, gan 
gynnwys cwmpas eu gwaith a’u dull gweithredu, eu ffioedd, eu 
perfformiad a’u hannibyniaeth (gan gynnwys y polisi ar waith 
nad yw’n waith archwilio). 


Personnel and Remuneration Issues 

— Reviewing and monitoring S4C’s personel systems and their 
effectiveness; 

— Advising the Board on senior appointments, including terms and 
conditions; and 

— Advising the Board on all matters relating to staff remuneration 
and terms. 

The committee works to a structured programme of activities with 
agenda items focused to coincide with key events of the 
annual financial reporting cycle, themes or areas of risk that the 
committee has identified, together with standing items that the 
committee is required to consider regularly under its terms of 
reference. The Chairman of the committee reports formally to the 
Board after each meeting of the committee. 

The committee met five times during the year. 

Key areas of work for the committee during 2017/18 were: 

Audit and Risk Management Issues 

Internal Controls: The committee reviewed the effectiveness of 
the system of internal control, taking into account the findings of 
internal and external audit reports. 

Financial reports: The committee reviewed the Board’s financial 
statements and considered reports from the external auditors 
regarding compliance with accounting standards and compliance 
with legal and regulatory requirements. In addition, the committee 
considered the appropriateness of current reporting arrangements 
to the Board’s monthly meetings. 

Risk management: The committee considered processes for 
managing significant risks and uncertainties within S4C. During the 
year, the strategic risk register was further developed to ensure that 
it identified and sought to manage the strategic risks effectively, 
linking S4C’s main strategic risks with the strategic objectives and 
S4C’s performance measurement framework. 

Internal audit requirements, scheme of work and assessment: The 
committee continued to oversee the work of S4C’s internal auditors 
and took account of their reports, management’s responses and 
action plans that responded to relevant recommendations. The 
Committee also considered an assessment of the Board’s audit 
needs and approved the internal auditors’ annual work plan. 

Relationship with external auditors: The Committee was 
responsible for overseeing the relationship with S4C’s external 
auditors, including the scope and approach to their work, their fees, 
performance and independence (including the policy relating to 
non-audit work). 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


113 








Llywodraethiant corfforaethol: Mae’r pwyllgor yn parhau i 
oruchwylio gweithrediad system llywodraethiant corfforaethol 
S4C, gan gynnwys ystyried asesiad o effeithlonrwydd 
trefnweithiau’r Bwrdd ac arolygu’r trefniadau ar gyfer cyflwyno 
trefnweithiau llywodraethiant newydd a pharatoadau ar gyfer 
gweithredu fel bwrdd unedol ffurfiol. 

Parhad busnes: Rhoddodd y pwyllgor ystyriaeth i drefniadau 
parhad busnes S4C yn ystod y cyfnod. 

Y berthynas gyda’r BBC: Datblygodd y Pwyllgor Adroddiad 
Sicrwydd Ariannol i’w gyflwyno i Bwyllgor Archwilio’r BBC 
yn unol a gofynion y cytundeb Partneriaeth, Ariannu ac 
Atebolrwydd newydd gyda’r BBC. 

Rhaglen gwerth am arian: Ystyriodd y pwyllgor adroddiadau 
ac argymhellion ar gyfer asesu a chynnal gwerth am arian 
gwasanaethau S4C. 

Materion Personel a Chydnabyddiaeth: Yn ystod y cyfnod 
rhoddodd y pwyllgor ystyriaeth i faterion yn cynnwys polisi 
cyflogaeth a chydnabyddiaeth S4C, y polisi diswyddo, system 
gwerthuso staff, y ddarpariaeth hyfforddiant, Ymrwymiad S4C 
i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth a Chynllun Gweithredu ar gyfer 
2016-2020 a pharatoadau ar gyfer Adleoli pencadlys S4C i’r Egin 
yng Nghaerfyrddin yn 2018. 


Adroddiad Cynaladwyedd 

Nid yw’r Bwrdd yn cyflwyno adroddiad cynaladwyedd Hawn gan 
fod cyrff sydd a llai na l,000m2 o ofod adeilad neu sydd a llai na 
250 o aelodau staff (ar sail nifer staff Hawn amser - FTE) wedi eu 
heithrio o’r angen i ddarparu’r cyfryw wybodaeth. 


Corporate governance: The committee continues to oversee the 
implementation of S4C’s corporate governance system, including 
considering an assessment of the efficiency of the Board’s 
procedures and overseeing the arrangements for introducing new 
governance arrangements and preparations for operating as a 
formal unitary board. 

Business continuity: The committee considered S4C’s business 
continuity arrangements during the period. 

Relationship with the BBC: The Committee developed a Financial 
Assurance Report to be submitted to the BBC’s Audit Committee in 
accordance with the requirements of the new Partnership, Funding 
and Accountability agreement with the BBC. 

Value for money: The committee considered reports and 
recommendations for assessing and maintaining the value for 
money of S4C services. 

Personnel and Remuneration Issues: During the period the 
committee considered issues including S4C’s employment and 
remuneration policy, the redundancy policy, staff appraisal system, 
training provision, S4C’s Commitment to Equality and Diversity and 
Action Plan for 2016-2020 and preparations for the relocation of 
S4C’s headquarters to the Egin in Carmarthen in 2018. 


Sustainability Report 

The Board has not included a full sustainability report, as 
organisations occupying less than a total of l,000m2 of floor 
area or with fewer than 250 FTE staff are exempt from providing 
such a report. 


114 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 



Her yr Hinsawdd 








Adroddiad Polisi Cyflogaeth S4C S4C’s Employment Policy Report 


Mae’r adroddiad hwn yn nodi materion yn cynnwys polisi 
cyflogaeth a chydnabyddiaeth S4C ac, adroddiad cyflog 
ar sail rhyw. 

Cyfleoedd cyfartal 

Mae S4C yn gyflogwr cyfle cyfartal. Nid yw’n goddef 
gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig 
neu economaidd-gymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws 
priodasol, rhan-amser neu weithwyr llawn-amser, crefydd, 
daliadau gwleidyddol, tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu 
unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroddedig i 
weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol. 

Defnyddir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored a gwneir 
penodiadau ar sail teilyngdod. 

Mae S4C yn gweithredu system arfarnu sy’n pennu amcanion 
personol ar gyfer pob aelod o staff gan gynnwys y Tim Rheoli. 
Mae’r amcanion hyn yn seiliedig ar amcanion corfforaethol 
blynyddol S4C a chaiff perfformiad mewn perthynas a’r 
amcanion hyn gan bob aelod o staff ei fonitro a’i werthuso 
fel rhan o system arfarnu staff S4C. 

0 dan y polisi cydnabyddiaeth a chytundebau cyflogaeth 
presennol nid yw S4C yn gweithredu unrhyw drefniadau cyflog 
neu gydnabyddiaeth sy’n gysylltiedig a pherfformiad ac nid oes 
unrhyw daliadau bonws neu elfennau cyflog dewisol yn cael eu 
talu i staff S4C. 

Cydnabyddiaeth Aelodau Bwrdd yr Awdurdod 

Caiff cydnabyddiaeth a chyfnod penodiad y Cadeirydd ac 
aelodau Bwrdd yr Awdurdod eu pennu gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. 

Nodir manylion tal y Cadeirydd a’r Aelodau yn Nodyn 6 y 
Datganiad Ariannol. 

Ni ddyfarnwyd unrhyw gynnydd gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
yn ystod y cyfnod i lefel cydnabyddiaeth aelodau Bwrdd yr 
Awdurdod na’r Cadeirydd. 

Cydnabyddiaeth ar gyfer staff S4C 

Mae cyflog y Prif Weithredwr, yr Ysgrifennydd ac aelodau’r Tim 
Rheoli yn cael ei bennu gan y Bwrdd. Caiff cyflogau aelodau 
eraill staff S4C eu pennu gan y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli o 
fewn y gyllideb flynyddol a gymeradwywyd gan y Bwrdd. 

Caiff pob codiad cyflog cyffredinol ar gyfer aelodau staff ei 
gadarnhau gan y Bwrdd ar argymhelliad y Prif Weithredwr a'r 
Tim Rheoli. 

Cyflog canolrif yr holl staff ac eithrio’r Tim Rheoli ar 31 Mawrth 
2018 oedd £34,118 (ar 31 Mawrth 2017 - £34,500). 


This report provides information relating to S4C’s employment 
and remuneration policy and gender pay report. 

Equal opportunities 

S4C is an equal opportunities employer. It does not tolerate 
discrimination based on gender, race, color, disability, ethnic or 
socio-economic background, age, family situation, marital status, 
part-time or full-time employees, religion, political holdings, 
sexual orientation, use of language or any other irrelevant 
difference and is committed to working with diversity in a 
positive way. 

The principles of fair and open competition apply and 
appointments are made on merit. 

S4C operates an appraisal system which sets personal objectives 
for all members of staff including the Management Team. 

These objectives are based on S4C’s annual corporate objectives 
and performance against these objectives by all members of staff 
is monitored and evaluated as part of S4C’s staff appraisal system. 

Under the remuneration policy and existing employment 
agreements S4C does not operate any performance related pay 
arrangements and no bonus payments or discretionary salary 
elements are paid to S4C staff. 

Remuneration of Authority of Board Members 

The remuneration and period of appointment of the Chairman 
and members of the Board are determined by the Secretary of 
State for Digital, Culture, Media and Sport. 

Details of the remuneration of the Chairman and Members are set 
out in Note 6 to the Statement of Accounts. 

No remuneration increases were awarded by the Secretary of 
State to the Chairman or Authority Board members during the 
period. 

Remuneration of S4C staff 

The remuneration of the Chief Executive, the Secretary and the 
members of the Management Team is determined by the Board. 
The salaries of other S4C members of staff are determined by 
the Chief Executive and the Management Team within the annual 
budget approved by the Board. 

Any general salary increases for staff are ratified by the 
Board on the recommendation of the Chief Executive and 
Management Team. 

The median salary of all staff excluding the Management Team at 
31 March 2018 was £34,118 (at 31 March 2017 - £34,500). 


116 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Polisi Cydnabyddiaeth 

Cymeradwyodd Fwrdd yr Awdurdod bolisi cydnabyddiaeth yn 
2012. Yn ystod y flwyddyn dyfarnwyd codiad cyflog cyffredinol 
o 1% i’r holl staff a oedd wedi eu cytundebu ar y pryd i ddarparu 
gwasanaeth i S4C. 

Bwriad y polisi yw sicrhau cydbwysedd rhwng cydnabod 
cyfraniad pwysig staff i Iwyddiant y gwasanaeth gyda’r angen 
i sicrhau fod costau staffio S4C yn parhau i gyfrif am ganran 
fechan o gyfanswm gwariant S4C ac yn darparu gwerth am arian 
o fewn setliad ariannol presennol S4C. 

Mae lefel cydnabyddiaeth penodiadau newydd yn cael ei 
feincnodi gyda swyddi tebyg o fewn y farchnad yng 
Nghymru er mwyn sicrhau bod S4C yn parhau i allu 
denu'r dalent gorau posibl. 

Perfformiad y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli 

Mae perfformiad y Prif Weithredwr yn cael ei asesu yn flynyddol 
gan y Bwrdd. Mae’r broses hon yn cael ei arwain gan y Cadeirydd. 

Mae S4C yn gweithredu system o asesu perfformiad ac 
amcanion personol a chorfforaethol ar gyfer aelodau’r Tim 
Rheoli. Caiff yr amcanion hyn eu cytuno rhwng y Prif Weithredwr 
ac aelodau unigol y Tim Rheoli ar ddechrau’r flwyddyn a bydd 
eu perfformiad yn eu herbyn yn cael eu hasesu gan y Prif 
Weithredwr yn ystod ac yn dilyn diwedd y flwyddyn. 

Cyflog canolrif y Tim Rheoli ar 31 Mawrth 2018 oedd £99,643 (ar 
31 Mawrth 2017 - £98,657). 

Roedd y cyfarwyddwr a’r cyflog uchaf yn derbyn 4.4 gwaith yn 
fwy na thal canolrifol yr holl staff ac eithrio’r Tim Rheoli (2016/17 
- 4.4 gwaith). 

Adroddiad Blynyddol ar Gydnabyddiaeth 
y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli 

Nodir manylion cyflog y Prif Weithredwr a’r Tim Rheoli yn Nodyn 
6 y Datganiad Ariannol. 

Mae aelodau’r Tim Rheoli a gyflogwyd cyn lonawr 2012 yn cael 
eu cyflogi ar gytundebau parhaol. Mae unrhyw benodiadau 
i’r Tim Rheoli a’r Tim Comisiynu ers mis lonawr 2012 ar sail 
cytundebau tymor penodol, ar wahan i’r unigolion a gyflogwyd 
eisoes gan S4C cyn 2012 ar gytundebau parhaol oedd eisoes 
yn bodoli. 

Cyfansoddiad gweithlu S4C 

Mae’r cydbwysedd rhwng y rhywiau o fewn gweithlu S4C yn 
dda, gydag ychydig yn fwy o fenywod na dynion, 54% o 
fenywod a 46% o ddynion. 


Remuneration Policy 

The Authority Board approved a remuneration policy in 2012. 
During the year, all staff who were contracted at that time to 
provide services to S4C were awarded a general salary increase 
of 1%. 

The policy is intended to ensure a balance between recognising 
the contribution of all staff to the success of the service, with the 
need to ensure that S4C’s total staff costs continue to account 
for a small percentage of S4C’s total spend and provide value for 
money within the current funding settlement. 

Remuneration of new appointments is benchmarked with 
comparable positions within the market in Wales to ensure 
S4C continues to be able to attract the best possible talent. 

Performance of the Chief Executive and Management Team 

The Chief Executive’s performance is assessed annually by the 
Board. This process is led by the Chairman. 

S4C operates a system of performance assessment and personal 
and corporate objectives for Management Team members. These 
objectives are agreed between the Chief Executive and the 
individual members of the Management Team at the beginning 
of the year and their performance is assessed by the Chief 
Executive during and following the end of the year. 

The median salary of the Management Team as at 31 March 2018 
was £99,643 (at 31 March 2017 - £98,657). 

The salary of the highest paid director was 4.4 times the median 
remuneration of all staff excluding the Management Team 
(2016/17 - 4.4 times). 

Annual Report on Remuneration of the 
Chief Executive and Management Team 

Details of the remuneration of the Chief Executive and Strategic 
Management Board are set out in Note 6 of the Statement of 
Accounts. 

Members of the Management Team employed before January 
2012 are employed on permanent contracts. Appointments 
to the Management Team and Commissioning Team since 
January 2012 have been made on the basis of fixed term 
contracts, other than for those already employed by S4C prior to 
2012 on pre-existing permanent contracts. 

Composition of S4C’s workforce 

The gender balance of S4C’s workforce is good, with slightly 
more women than men - 54% women and 46% men. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


117 








Adroddiad Cyflog ar Sail Rhyw 

Daeth deddfwriaeth cyflog rhwng y rhywiau newydd i rym ym 
mis Ebrill 2017, gan ei gwneud yn ofynnol i bob cwmni yn y DU 
sydd a thros 250 o weithwyr gyhoeddi eu bwlch cyflog rhwng 
y rhywiau. Er nad oes gan S4C fwy na 250 o weithwyr, rydym 
wedi penderfynu cyhoeddi data cyflog ar sail rhyw. 

Mae bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn dangos y gwahaniaeth 
rhwng cyflog cyfartalog yr holl staff benywaidd a chyflog 
cyfartalog yr holl staff gwrywaidd, heb ystyried unrhyw 
wahaniaethau yn y gwaith y maent yn ei wneud. 0 ganlyniad, 
mae’n cael ei effeithio gan natur y gweithlu, gan gynnwys 
niferoedd mewn gwahanol fathau o swyddi ac ar lefelau 
gwahanol o fewn y sefydliad. 

Nod S4C yw sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau ar draws ein 
gweithlu, o ran statws, cydnabyddiaeth ariannol a natur y gwaith. 

Byddwn yn ystyried mesurau penodol i geisio denu menywod i’r 
timau hynny lie nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol ar 
hyn o bryd. 

Ar draws y sefydliad cyfan, roedd y bwlch canolrif mewn 
cyflogau rhwng y rhywiau yn 2017/18 ar gyfartaledd yn 14.8% a’r 
bwlch cyflog cyfartalog rhwng y rhywiau yn 22%. Mae’rffigyrau 
hyn o fewn ystod ffigyrau darlledwyr cyhoeddus y DU. 

Nodir isod ddata ar gyfer canran y staff gwrywaidd a benywaidd 
a’r bwlch cyflog o fewn sectorau a elwir yn chwarteli (sy’n 
fandiau cyflog o’r un maint, o’r 25% o weithwyr ar y cyflog 
isaf i’r 25% ar y cyflog uchaf). 


Gender Pay Report 

New Gender Pay legislation came into effect in April 2017, 
requiring all UK companies with over 250 employees to publish 
their gender pay gap. Although S4C does not have more than 
250 employees we have decided to publish gender pay data. 

A gender pay gap shows the difference between the average 
pay of all women and the average pay of all men, irrespective 
of any differences in the work they do. As a result, it is affected 
by the make-up of the workforce, including numbers in different 
types of jobs and at different levels within the organisation. 

S4C’s aim is to ensure that there is gender balance across our 
workforce, both in terms of seniority, remuneration and the 
nature of the work. 

We will consider specific measures to seek to attract females 
to those teams where they are currently under-represented. 

Across the whole organisation, S4C’s overall mean gender 
pay gap was 14.8% and the median gender pay gap was 22%. 
These figures are within the range of figures for the UK’s public 
service broadcasters. 

The data below sets out the percentage of male and female staff 
and the pay gap within sectors known as quartiles (which are 
equally sized pay bands ranging from the lowest paid 25% of 
workers to the highest paid 25%). 


Cydbwysedd cyflog rhwng y rhywiau dros S4C’s o fandiau cyflog chwartel: 
Gender pay balance across S4C’s quartile pay bands: 



Chwartel / Quartile 1 

Uchaf / Upper 

Chwartel / Quartile 2 

Canol uchaf / Upper middle 

Chwartel / Quartile 3 

Canol isaf / Lower middle 

Chwartel / Quartile 4 

Isaf / Lower 


Gwryw 

Male 

Benywaidd 

Female 

Gwryw 

Male 

Benywaidd 

Female 

Gwryw 

Male 

Benywaidd 

Female 

Gwryw 

Male 

Benywaidd 

Female 

% staff 

52% 

48% 

65% 

35% 

32% 

68% 

35% 

65% 

Canolrif % bwlch 

Median % gender gap 

- 

5.9% 

0.5% 

- 

1.3% 



1.2% 

Cyfartaledd % bwlch 
Average % gender gap 

3.0% 

— 

0.6% 

— 

2.8% 

— 


1.1% 


118 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Rheoliadau Undebau Llafur 
(gofynion cyhoeddi amser a neilltuir) 

Yn unol a’r Rheoliadau undebau llafur (gofynion cyhoeddi amser 
a neilltuir) 2017, mae’r adroddiad hwn yn nodi faint o amser y 
mae gyflogeion S4C wedi ei dreulio ar faterion yn ymwneud 
gyda gwaith yr undeb. 

Swyddogion undeb perthnasol 

Yn ystod y flwyddyn, roedd un cyflogai yn gweithredu fel 
swyddog undeb perthnasol. 

Canran yr amser a dreuliwyd ar waith undebol 

Treuliodd y cyflogai perthnasol 2 awr dan gontract ar waith 
undebol. 

Canran y gwariant cyflogau sy’n cael 
ei wario ar amser ar gyfer gwaith undebol 

Roedd llai nag 1% o gyfanswm y bil cyflog yn cael 
ei wario ar amser ar gyfer gwaith undebol. 


The Trade Union 

(Facility Time Publication Requirements) 

In accordance with the Trade Union (Facility Time Publication 
Requirements) Regulations 2017, this report sets out the amount 
of time spent by S4C employees on union facility time. 

Relevant union officials 

During the year, one employee acted as a relevant union official. 

Percentage of time spent on facility time 

The relevant employee spent 2 contracted hours on facility time. 

Percentage of pay bill spent on facility time 

Less than 1% of the total pay bill was spend on facility time. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


119 




































Datganiad Ariannol 2017/18 

Adroddiad yr Awdurdod am y flwyddyn a derfynodd 31 Mawrth 2018 


Rhagair 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys Datganiad Ariannol yr Awdurdod am 
y flwyddyn a derfynodd 31 Mawrth 2018, ynghyd a nodiadau esboniadol. 

Cyflwynir Datganiad Ariannol yr Awdurdod am y flwyddyn derfynodd 
ar 31 Mawrth 2018 yn unol ag Atodlen 1 (l)(b) y Cyfarwyddyd Cyfrifon 
a ryddhawyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon i'r Awdurdod ym mis Mai 2007. 

Mae’r Awdurdod yn cyflwyno asesiad cytbwys o sefyllfa a rhagolygon S4C 
yn yr wybodaeth y mae'n ofynnol ei chyflwyno yn 61 gofynion statudol. 

Prif weithgareddau 

Mae S4C yn gweithredu o dan Adrannau 203 hyd 207 (yn gynwysiedig) 
ac Atodlen 12 Deddf Cyfathrebiadau 2003. Mae Adran 204 yn darparu 
bod yr Awdurdod yn gweithredu i ddarparu gwasanaethau rhaglenni 
teledu o safon uchel gyda'r bwriad iddynt fod ar gael yn gyfan gwbl 
neu yn bennaf i’r cyhoedd yng Nghymru. Wrth gyflawni’r swyddogaeth 
honno, rhaid i’r Awdurdod barhau i ddarlledu’r gwasanaeth digidol a 
adnabyddir mewn deddfwriaeth fel S4C digidol. 

Strwythur grwp 

Mae is-baragraffau (2) a (3) Paragraff 1 Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 
(fel y'i diwygiwyd gan Adran 206 (6) Deddf Cyfathrebiadau 2003) yn 
caniatau i’r Awdurdod, i’r graddau ei bod yn ymddangos iddynt bod 
gwneud hynny’n atodol neu’n arweiniol i gyflawni eu swyddogaeth, i 
gymryd rhan mewn gweithgareddau, gan gynnwys gweithgareddau 
masnachol, trwy gwmniau S4C gan ddefnyddio cyllid masnachol yn 
unig. Yn ogystal, mae’r darpariaethau trawsnewidiol ym mharagraff 27 
Atodlen 18 Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn caniatau i’r Awdurdod barhau 
i gymryd rhan mewn gweithgareddau, gan gynnwys gweithgareddau 
masnachol, a oedd yn cael eu cyflawni yn syth cyn dechreuad Adran 
206, naill ai eu hunain neu drwy un o gwmniau S4C. 0 fewn y Datganiad 
Ariannol cyfun hwn, cyfeirir at Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel S4C 
ac at gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a gweithgareddau masnachol 
fel yr Awdurdod. Cyfeirir at yr asedau nad ydynt yng Nghronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus fel y Gronfa Gyffredinol. 

Cyllid 

Mae’r darpariaethau’n ymwneud a gofynion ariannol S4C wedi eu nodi yn 
Adran 31 Deddf Cyrff Cyhoeddus 2011. Mae’r adran yn rhoi dyletswydd 
statudol ar yr Ysgrifennydd Gwladol i sicrhau y telir swm i’r Awdurdod y mae 
o’r farn ei fod yn ddigonol i dalu cost yr Awdurdod bob blwyddyn ar gyfer 
(a) darparu gwasanaethau cyhoeddus yr Awdurdod (o fewn ystyr Adran 
207 Deddf Cyfathrebiadau 2003); a (b) threfnu i ddarlledu neu ddosbarthu’r 
gwasanaethau hynny. Gall yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon gyflawni’r ddyletswydd hon drwy wneud taliadau 
ei hun neu lunio cytundeb ag unigolyn arall i’r unigolyn hwnnw wneud hynny 
(neu’r ddau). Rhaid i’r cyfryw gyllid gael ei gadw yn y Gronfa Gwasanaeth 
Cyhoeddus a'i gymhwyso at ddibenion darparu gwasanaethau cyhoeddus 
yr Awdurdod yn unig. Ni chaniateir unrhyw gymhorthdal o’r Gronfa 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer unrhyw un o is-gwmn’iau S4C. 

Yn ystod y flwyddyn daeth cyllid cyhoeddus S4C yn deillio o Ffi'r Drwydded, 
trwy’r BBC a chymorth grant a ddarparwyd gan yr Adran dros Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS). Mae S4C hefyd yn cynhyrchu 
refeniw masnachol trwy weithgareddau gan gynnwys gwerthiannau 
hysbysebu a nawdd rhaglenni. 

Cafodd y darpariaethau yn ymwneud a chyfraniad Ffi’r Drwydded ar gyfer 
2017/18 eu hamlinellu yng Nghytundeb Fframwaith mis Medi 2011 rhwng yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 


Chwaraeon a'r BBC, a’r Cytundeb Gweithredu rhwng y BBC ac 
Awdurdod S4C sy’n amlinellu cyfanswm cyllid S4C hyd at 31 Mawrth 

2017. Ym mis Chwefror 2016, cadarnhaodd y BBC y byddai cyfraniad 
Ffi’r Drwydded a roddir i S4C yn aros ar lefel 2016/17, sef £74.5m ar 
gyfer y flwyddyn 2017/18 a chyhoeddodd DCMS y byddai ei chyfraniad 
ariannol i S4C ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016/17 yn aros ar lefel 
£6.762m. 

Ym mis Rhagfyr 2016 cyhoeddwyd manylion Cytundeb Fframwaith 
newydd y BBC a oedd yn cynnwys darpariaethau ariannol a oedd 
wedi eu cytuno rhwng y BBC, yr Ysgrifennydd Gwladol ac S4C ar gyfer 
cyfraniad Ffi’r Drwydded tuag at ariannu S4C o 2017/18 tan 2021/22 ac 
ymrwymiad pellach tan 2027/28, gyda’r swm ar gyfer y cyfnod hwnnw 
i’w gytuno rhwng y BBC, yr Ysgrifennydd Gwladol ac S4C yn dilyn yr 
adolygiad o S4C, a gyhoeddwyd ym Mawrth 2018. 

Mae cymal 39 y Cytundeb Fframwaith yn nodi y bydd y BBC yn cyfrannu 
£74.5m yn flynyddol o Ffi’r Drwydded i S4C o 2017/18 i 2021/22. 

Mae’r Ysgrifennyd Gwladol wedi nodi’r symiau y bydd DCMS yn eu cyfrannu 
i S4C tan 2019/20 mewn llythyr Setliad Ariannol ym Mawrth 2016. 

Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus a throsiant 
y Gronfa Gyffredinol 

Roedd y cyfanswm a dderbyniwyd oddi wrth yr Adran dros Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a’r BBC yn ystod y cyfnod yn £81.258m 
(Cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £81.262m). Defnyddiwyd yr incwm hwn i gyllido 
costau comisiynu a phrynu rhaglenni Cymraeg, costau darlledu S4C, gwariant 
ar asedau sefydlog a gorbenion. Mae balans yr incwm hwn, ar 61 cost darlledu 
rhaglenni a chostau gweithredu a gweinyddu, felly yn cynrychioli’r prif fodd o 
gyllido asedau net S4C ac yn cael ei drin fel incwm gohiriedig yng Nghronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus. Crewyd trosiant y Gronfa Gyffredinol trwy werthu 
amser hysbysebu, hawliau mewn rhaglenni teledu, nawdd, marsiandlo, 
cyhoeddi a gweithgareddau buddsoddi. Yn y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 

2018, roedd cyfanswm y trosiant hwn yn £2.402m (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - 
£2.208m). Rhoddir manylion pellach yn nodyn 3 i'r Datganiad Ariannol. 

Gwariant 

Mae’r costau a roddwyd yn erbyn y cyfrif elw a cholled yn ystod y cyfnod 
yn cynnwys £78.515m (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £78.121m) ar gyfer 
costau’r gwasanaeth rhaglenni a chostau darlledu a dosbarthu, £1.573m 
ar gyfer costau uniongyrchol eraill (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £1.253m) a 
£4.154m (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £4.148m) ar gyfer costau gweithredu 
a gweinyddu. Roedd costau’r rhaglenni a ddarlledwyd yn cynnwys 
£65.597m (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £64.666m) ar gyfer costau rhaglenni 
a gomisiynwyd neu a brynwyd gan gyflenwyr rhaglenni ac ailddarllediadau. 
Mae’r costau darlledu a dosbarthu yn codi mewn perthynas a llwyfannau 
digidol daearol a lloeren gan gynnwys gwasanaethau fideo ar alw a 
ddarperir gan gontractwyr. Roedd y gweddill yn gostau uniongyrchol 
comisiynu a chyflwyno rhaglenni, costau gweithredol gwasanaethau 
mynediad S4C ynghyd a chostau darlledu perthnasol eraill y gwasanaeth 
rhaglenni megis costau marchnata a chostau ymchwil cynulleidfa. 

Mae costau uniongyrchol eraill yn cynnwys blaendaliadau cyllido 
cydgynyrchiadau i drydydd partion, rhaniad elw a oedd yn daladwy i 
drydydd partion mewn perthynas a gwerthu rhaglenni, comisiwn asiantaeth 
a chostau darlledu sy’n ymwneud a hysbysebion a chostau darlledu digidol 
yn ymwneud a gofod darlledu S4C2 Cyf. Ceir manylion pellach am gostau 
gweithredu a gweinyddu’r Awdurdod yn nodyn 4 i'r Datganiad Ariannol. 

Polisi talu 

Mae’n bolisi gan yr Awdurdod i gytuno ar amodau a thelerau addas ar 
gyfer ei drafodion a chyflenwyr ac, yn amodol ar eu cydymffurfiad, gwneir 
taliadau yn unol a’r telerau hyn. Yn arferol yn ystod y flwyddyn, talwyd 94% 
(cyfnod i 31 Mawrth 2017 - 95%) o gyflenwyr cyn pen 30 diwrnod. 


120 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Statement of Accounts 2017/18 

Report of the Authority for the year ended 31 March 2018 


Foreword 

This report sets out the Authority’s Statement of Accounts for the year 
ended 31 March 2018, together with explanatory notes. 

The Statement of Accounts of the Authority for the year ended 31 March 
2018 is presented in accordance with Schedule 1 (1)(b) of the Accounts 
Direction issued by the Secretary of State for Digital, Culture, Media and 
Sport to the Authority in May 2007. 

The Authority presents a balanced assessment of S4C’s position and 
prospects in the information required to be presented by statutory 
requirements. 

Principal activities 

S4C operates under Sections 203 to 207 (inclusive) and Schedule 12 of 
the Communications Act 2003. Section 204 provides that the Authority 
shall have the function of providing television programme services of 
high quality with a view to their being available for reception wholly or 
mainly by members of the public in Wales. In carrying out that function, 
the Authority must continue to broadcast the service provided in digital 
form referred to in legislation as S4C digital. 

Group structure 

Sub-paragraphs (2) and (3) of Paragraph 1 of Schedule 6 to the 
Broadcasting Act 1990 (as amended by Section 206 (6) of the 
Communications Act 2003) entitles the Authority, to the extent that 
it appears to them incidental or conducive to the carrying out of their 
functions to do so, to carry out activities, including commercial activities, 
through S4C companies using commercial revenues only. Likewise, the 
transitional provisions contained in paragraph 27 of Schedule 18 to the 
Communications Act 2003 permit the Authority to continue carrying on 
any activities, including commercial activities, which were being carried 
on immediately before the commencement of Section 206, either itself 
or through an S4C company. Within this consolidated Statement of 
Accounts, the Public Service Fund is referred to as S4C and the total 
of both public service and commercial activities is referred to as the 
Authority. The assets of the Authority that are not comprised in the Public 
Service Fund are referred to as the General Fund. 

Funding 

The provisions relating to the financial requirements of S4C are set 
out in Section 31 of the Public Bodies Act 2011. This places a statutory 
duty upon the Secretary of State to ensure that the Authority is paid an 
amount which he considers sufficient to cover the cost to the Authority 
each year of (a) providing the Authority’s public services (within the 
meaning of Section 207 of the Communications Act 2003); and (b) 
arranging for the broadcasting or distribution of those services. The 
Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport may discharge 
this duty by making payments himself or entering into an agreement 
with another person for that person to do so (or both). Such funding 
must be held in the Public Service Fund and be applied only for the 
purposes of providing the Authority’s public services. No subsidy is 
permitted from the Public Service Fund for any S4C subsidiary. 

During the year S4C's funding was derived from the Licence Fee, 
through the BBC and grant in aid provided by DCMS. S4C also 
generates commercial revenues through activities including advertising 
sales and programme sponsorship. 

The provisions relating to the Licence Fee contribution for 2017/18 are 
set out in the Framework Agreement of September 2011 between the 
Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport and the BBC and 
the Operating Agreement between the BBC and the S4C Authority that 
set out the total funding of S4C up to 31 March 2017. In February 2016 the 


BBC confirmed that the Licence Fee contribution provided to S4C would 
remain at the 2016/17 level of £74.5m for the year 2017/18. In February 

2016 DCMS announced that its financial contribution to S4C for the 
financial year 2016/17 would remain at £6.762m. 

In December 2016 a new BBC Framework Agreement was published 
which includes the financial provisions that have been agreed between 
the BBC, the Secretary of State and S4C for the Licence Fee contribution 
from 2017/18 to 2021/22 and a further commitment until 2027/28, with 
the amounts for that period to be agreed between the BBC, the Secretary 
of State and S4C following the review of S4C, published in March 2018. 

Clause 39 of the Framework Agreement states that the BBC Licence Fee 
will contribute £74.5m annually to S4C from 2017/18 to 2021/22. 

The Secretary of State has set out the sums that DCMS will contribute 
to S4C until 2019/20 in a Funding Settlement Letter in March 2016. 

Public Service Fund income and General Fund turnover 

Amounts receivable from the DCMS and the BBC during the period 
totalled £81.258m (period to 31 March 2017 - £81.262m). This income 
was used to finance the cost of commissioning and acquiring Welsh 
language programmes, the transmission costs of S4C, expenditure 
on fixed assets and overheads. The balance of this income, after the 
cost of programme transmission and operational and administrative 
expenses, therefore represents the principal means of financing the net 
assets of S4C and is treated as deferred income in the Public Service 
Fund. General Fund turnover was generated by sales of airtime, rights 
in television programmes, sponsorship, merchandising, publishing and 
investment activities. It totalled £2.402m during the period to 31 March 
2018 (period to 31 March 2017 - £2.208m). Further details are given in 
note 3 to the Statement of Accounts. 

Expenditure 

Costs charged to the consolidated statement of comprehensive 
income during the period include £78.515m (period to 31 March 2017 
- £78.121m) for the cost of the programme service and transmission and 
distribution costs, £1.573m for other direct costs (period to 31 March 

2017 - £1.253m) and £4.154m (period to 31 March 2017 - £4.148m) for 
operational and administrative expenses. The costs of programmes 
transmitted included £65.597m (period to 31 March 2017 - £64.666m) 
in respect of the cost of programmes commissioned or acquired from 
programme suppliers and repeats. Transmission and distribution costs 
are incurred in respect of digital terrestrial and satellite platforms 
including video on demand services provided by contractors. The 
balance comprised the direct costs of programme commissioning and 
presentation, the operational costs of access services provided by S4C 
and other related costs of the programme service such as marketing 
costs and audience research. 

Other direct costs include third party co-production funding advances, 
profit participation due to third parties in respect of programme sales, 
agency commission and playout costs relating to advertisements and 
digital costs relating to S4C2 Cyf’s broadcasting capacity. Further 
details of the operational and administrative costs of the Authority are 
given in note 4 to the Statement of Accounts. 

Payment policy 

It is the Authority’s policy to agree appropriate terms and conditions for 
its transactions with suppliers, and subject to their compliance, to make 
payments in accordance with these terms. Typically during the year, 

94% (period to 31 March 2017 - 95%) of supplier balances were paid 
within 30 days. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


121 








Oriau a ddarlledwyd a chyfarteledd cost yr awr 

Yn ystod y cyfnod darlledodd S4C gyfanswm o 6,514 awr o raglenni (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - 6,306 awr), yn cynrychioli cyfartaledd o 125.3 awr yr 
wythnos (cyfnod i 31 Mawrth 2017 -121.3 awr). 

Derbyniodd S4C yr oriau statudol a ddarparwyd gan y BBC, a oedd yn cynnwys rhai ailddarllediadau, dan adran 58 (1) Deddf Darlledu 1990 (fel yr 
addaswyd gan Adran 29 Deddf Darlledu 1996) a thalwyd amdanynt gan y BBC o incwm Ffi'r Drwydded. Mae S4C hefyd wedi gwneud taliadau gwerth 
£2.0m i'r BBC am ddarparu 49 o benodau haf o Pobol y Cwm nad yw’n cael eu darparu fel rhan o’r oriau statudol (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £2.0m). 

Yn ystod y cyfnod darlledodd S4C 1,278 awr (cyfnod i 31 Mawrth 2017 -1,278 awr) o raglenni Cymraeg yn yr oriau brig rhwng 6.30 y.h. a 10.00 y.h. 
sy’n gyfartaledd yr wythnos o 24.6 awr (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - 24.6 awr). 

Mae’r rhaglenni ffeithiol cyffredinol yn cynnwys 535 awr o raglenni dyddiol, digwyddiadau a nodwedd (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - 495 awr). 



2017/18 


2016/17 



Oriau 

Cost yr 
awr£ 

Oriau 

Cost yr 
awr £ 

Rhaglenni a gomisinwyd 

Cynyrchiadau annibynnol 

1,742 

34,992 

1,749 

34,275 

BBC 

20 

99,322 

20 

96,189 


1,762 

35,722 

1,769 

34,997 

Rhaglenni a brynwyd 

43 

12,192 

31 

11,416 

Ailddarllediadau 





Cynyrchiadau annibynnol 

4,044 

519 

3,769 

637 

BBC 

157 

189 

199 

- 


6,006 

10,922 

5,768 

11,211 

BBC - Oriau Statudol 

508 

- 

538 

- 

Cyfanswm 

6,514 


6,306 


Cyfartaledd yr wythnos 

125.3 


121.3 



Rhaglenni a ddarlledwyd yn 61 categori 

2017/18 

2016/17 


Rhaglenni a gomisiynwyd 

Oriau 

Cost yr 

Oriau 

Cost yr 



awr£ 


awr £ 

Drama 

108 

150,916 

105 

144,909 

Ffeithiol Cyffredinol 

686 

21,748 

646 

20,900 

Materion Cyfoes a'r Tywydd 

71 

28,771 

70 

31,180 

Cerdd Ysgafn / Adloniant 

134 

65,466 

164 

63,820 

Plant 

292 

23,183 

296 

23,024 

Cerddoriaeth a Chelfyddydau 

121 

31,254 

115 

30,418 

Chwaraeon 

326 

28,744 

347 

26,626 

Crefydd 

24 

41,188 

26 

38,142 

Cyfanswm 

1,762 


1,769 


BBC 

2017/18 


2016/17 



Oriau 


Oriau 


Drama 

84 


84 


Newyddion 

193 


187 


Materion Cyfoes a Ffeithiol 

26 


55 


Pobl Ifanc a Plant 

16 


16 


Cerddoriaeth a Chelfyddydau 

91 


90 


Chwaraeon 

98 


106 


Cyfanswm 

508 


538 



122 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Hours transmitted and average cost per hour 

The total hours of programmes transmitted by S4C during the period amounted to 6,514 (period to 31 March 2017 - 6,306), representing 
an average per week of 125.3 hours (period to 31 March 2017 -121.3 hours). 

The statutory hours supplied by the BBC, which included an element of repeat programmes, were provided to S4C under Section 58 (1) of the 
Broadcasting Act 1990 (as amended by Section 29 of the Broadcasting Act 1996) and were funded by the BBC out of the Licence Fee revenue. 
S4C also made payments totalling £2.0m to the BBC for the provision of 49 summer episodes of Pobol y Cwm not provided as part of the 
statutory hours (period to 31 March 2017 - £2.0m). 

During the period 1,278 hours (period to 31 March 2017 -1,278 hours) of Welsh language programmes were transmitted in the peak hours between 
6.30 p.m. and 10.00 p.m. with a weekly average of 24.6 hours (period to 31 March 2017 - 24.6 hours). 

Included in general factual programmes are 535 hours of daily, event and feature programmes (period to 31 March 2017 - 495 hours). 



2017/18 

2016/17 



Hours 

Cost per 

Hours 

Cost per 



hour£ 


hour £ 

Commissioned programmes 





Independent production 

1,742 

34,992 

1,749 

34,275 

BBC 

20 

99,322 

20 

96,189 


1,762 

35,722 

1,769 

34,997 

Acquired programmes 

43 

12,192 

31 

11,416 

Repeats 





Independent Production 

4,044 

519 

3,769 

637 

BBC 

157 

189 

199 

- 


6,006 

10,922 

5,768 

11,211 

BBC - Statutory hours 

508 

- 

538 

- 

Total 

6,514 


6,306 


Average per week 

125.3 


121.3 


Transmitted programmes by category 

2017/18 

2016/17 


Commissioned programmes 

Hours 

Cost per 

Hours 

Cost per 



hour£ 


hour £ 

Drama 

108 

150,916 

105 

144,909 

General Factual 

686 

21,748 

646 

20,900 

Current Affairs and Weather 

71 

28,771 

70 

31,180 

Light Music / Entertainment 

134 

65,466 

164 

63,820 

Children 

292 

23,183 

296 

23,024 

Music and Arts 

121 

31,254 

115 

30,418 

Sport 

326 

28,744 

347 

26,626 

Religion 

24 

41,188 

26 

38,142 

Total 

1,762 


1,769 


BBC 

2017/18 


2016/17 



Hours 


Hours 


Drama 

84 


84 


News 

193 


187 


Current Affairs and Factual 

26 


55 


Youth and Children 

16 


16 


Music and Arts 

91 


90 


Sport 

98 


106 


Total 

508 


538 



Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


123 



















































Datganiad o Gyfrifoldebau 


Paratoi Datganiadau Cyllidol 

(a) Mae’n ofyniad hanfodol o dan gyfraith cwmn'iau’r Deyrnas Unedig i 
gyfarwyddwyr sicrhau bod eu datganiadau ariannol yn cael eu 
paratoi ar gyfer pob blwyddyn ariannol gan roi darlun gwir a theg 
o sefyllfa eu cwmni ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ac o’r elw 
neu’r golled ar gyfer y cyfnod hwnnw. 

(b) At hynny, mae’n ofynnol i gyfarwyddwyr: 

• fabwysiadu polisiau cyfrifo addas a’u defnyddio'n gyson; 

• liunio arfarniadau a gwneud amcangyfrifon yn rhesymol ac yn 
ddoeth; 

• gydymffurfio a safonau cyfrifo sy’n gymwys; a 

• baratoi'r datganiadau ariannol ar sail busnes sy’n fyw oni bai ei 
bod yn anaddas i gymryd bod y cwmni’n mynd i barhau mewn 
busnes. 

(c) Mae cyfarwyddwyr hefyd yn gyfrifol am: 

• sicrhau bod cofnodion cyfrifo digonol yn cael eu cadw i ddiogelu 
asedau’r cwmni; ac 

• i gymryd camau rhesymol i atal a chanfod twyll ac unrhyw 
afreoleidd-dra arall. 

Cyn belled a bod y cyfarwyddwyr yn ymwybodol: 

• Nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw 
archwilwyr y grwp yn ymwybodol ohoni; ac mae’r cyfarwyddwyr 
wedi cymryd yr holl gamau y dylent fod wedi eu cymryd i sicrhau 
eu bod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol 
ac i sefydlu bod yr archwilwyr yn ymwybodol o’r wybodaeth 
honno. 

• Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gynnal a chadw a chywirdeb 
y wybodaeth gorfforaethol ac ariannol sydd wedi ei gynnwys ar 
wefan y cwmni. Gall deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy’n 
llywodraethu paratoi a dosbarthu datganiadau ariannol fod 

yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill. 

Yn achos S4C, mae’r cyfrifoldeb am baratoi Datganiad Ariannol wedi ei 
roi ar yr Awdurdod fel corff statudol o dan Ddeddf Darlledu 1990, 
Atodlen 6, paragraffau 12 a 13 (fel yr addaswyd). 

Mae’r Prif Weithredwr, fel Swyddog Cyfrifo, ynghyd a'r Prif Swyddog 
Cyllid, yn gyfrifol am sicrhau bod y Datganiad Ariannol yn cael ei 
baratoi, ac am weithredu’r camau rheoli. 

Mae’r Awdurdod yn cadarnhau bod Datganiad Ariannol S4C yn 
cydymffurfio a’r holl ofynion priodol. Mae’r Awdurdod yn ystyried ei fod 
yn cyflawni ei gyfrifoldebau ym mhob un o’r agweddau uchod. 


Busnes Gweithredol a Datganiad Hyfywedd 

0 ran gofynion diwygiedig Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU mewn 
perthynas ag asesu hyfywedd busnes, mae’r Awdurdod wedi asesu 
rhagolygon busnes S4C dros y cyfnod o bum mlynedd hyd at fis Mawrth 
2022. Mae’r cyfnod hwn yn berthnasol i fusnes S4C oherwydd (i) mae’n 
ymwneud a’r cyfnod cynllunio strategol a rhagolygon busnes safonol a 
fabwysiadwyd gan yr Awdurdod a (ii) mae’n berthnasol i gyfnod setliad 
Ffi’r Drwydded hyd at 2021/22 a darpariaethau cymal 39 Cytundeb 
Fframwaith y BBC (a gymeradwywyd yn Rhagfyr 2016). 

Mae’r Awdurdod yn adolygu’r gyllideb pum mlynedd bob blwyddyn, 
gan ystyried chwant yr Awdurdod parthed risg, strategaeth S4C, a’i 
gylch gorchwyl dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. 

Yn ei asesiad cyffredinol o hyfywedd busnes S4C, mae’r Awdurdod wedi: 

• ystyried y ddyletswydd statudol i sicrhau cyllid digonol i S4C i’w 
alluogi i ddarparu ei wasanaethau darlledu cyhoeddus; 

• ystyried refeniw posibl, costau a rhagolygon llif arian, yn ogystal a’i 
sefyllfa ariannol bresennol ac adnoddau arian parod; 

• ystyried setliad Ffi'r Drwydded o fis Gorffennaf 2015, gan gynnwys 
y ’cydberthyniad’ i gyllid S4C; 

• adolygu amcanion strategol a strategaeth cynnwys S4C; 

• adolygu disgwyliadau’r gynulleidfa o wasanaethau S4C; 

• ystyried y gofrestr risg strategol a phob un o’r prif risgiau ac 
agweddau ansicr a nodwyd yn yr Adroddiad Llywodraethiant 
uchod, gan gynnwys sut y cant eu rheoli; 

• ystyried adroddiadau yn crynhoi gwaith sicrwydd busnes yn ystod 
y flwyddyn; ac 

• adolygu diweddariadau perfformiad fel rhan arferol o weithredau’r 
busnes sy’n rhoi sylfaen i strategaeth hirdymor S4C. 

Er nad yw’r asesiad hwn yn ystyried yr holl risgiau y gallai’r Awdurdod 
eu hwynebu, mae’r Awdurdod yn cadarnhau bod ei asesiad o’r risgiau 
strategol y mae S4C yn eu hwynebu yn gadarn. 

Ar sail canlyniadau ei weithgareddau yn ymwneud a’r prif risgiau a 
hyfywedd a’r darpariaethau statudol yn ymwneud a chyllid digonol i 
S4C, mae gan yr Awdurdod ddisgwyliad rhesymol y bydd yn gallu 
parhau i weithredu a bodloni ei rwymedigaethau, pan fyddant yn 
ddyledus. Am y rheswm hwn, mae’n parhau i fabwysiadu’r sail busnes 
gweithredol wrth baratoi’r Datganiad o Gyfrifon. 

Annibyniaeth yr archwilwyr allanol 

Mae’r Awdurdod yn cydymffurfio a chanllawiau’r Cod Llywodraethiant 
Corfforaethol ar gynnal perthynas briodol gydag archwilwyr allanol. 

Archwilwyr Allanol 

Mae Grant Thornton UK LLP, sy'n cynnig eu hunain ar gyfer ailbenodiad 
fel archwilwyr allanol S4C yn unol ag Adran 56(3) a pharagraffau 12(2) a 
(3) Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 (fel y’i diwygiwyd), wedi mynegi eu 
parodrwydd i barhau yn y swydd. Mae eu hadroddiad ar y Datganiad 
Ariannol i’w gael ar dudalennau 126 i 129. 

Ar orchymyn yr Awdurdod 


Owen Evans 

Prif Weithredwr 

16 Gorffennaf 2018 


124 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Statement of Responsibilities 


Preparation of Financial Statements 

(a) There is an overriding requirement under United Kingdom 
company law for directors to ensure that financial statements are 
prepared for each financial year which give a true and fair view of 
the state of affairs of their company as at the end of the financial 
year and of the profit or loss for that period. 

(b) In addition, directors are required: 

• to adopt appropriate accounting policies and apply them 
consistently; 

• to make judgements and estimates reasonably and prudently; 

• to comply with applicable accounting standards; and 

• to prepare the financial statements on a going concern basis 
unless it is inappropriate to assume that the company will 
continue in business. 

(c) It is the responsibility of directors to: 

• ensure that adequate accounting records are maintained 
to safeguard the assets of the company; and 

• take reasonable steps to prevent and detect fraud and other 
irregularities. 

In so far as the directors are aware: 

• There is no relevant audit information of which the group’s auditors 
are unaware; and the directors have taken all steps that they ought 
to have taken to make themselves aware of any relevant audit 
information and to establish that the auditors are aware of that 
information. 

• The directors are responsible for the maintenance and integrity of 
the corporate and financial information included on the company's 
website. Legislation in the United Kingdom governing the 
preparation and dissemination of financial statements may 

differ from legislation in other jurisdictions. 

In the case of S4C, responsibility for the preparation of a Statement 
of Accounts is placed on the Authority as a statutory body by the 
Broadcasting Act 1990 Schedule 6 paragraphs 12 and 13 (as amended). 

The Chief Executive, as Accounting Officer, together with the Chief 
Finance Officer, has responsibility for ensuring that the Statement of 
Accounts is prepared and for the implementation of controls. 

The Authority confirms that S4C’s Statement of Accounts complies 
with all appropriate requirements. The Authority considers that it is 
discharging its responsibilities in all the above respects. 


Going Concern and Viability Statement 

Having regard to the revised requirements of the UK Corporate 
Governance Code in relation to the assessment of the viability of the 
business, the Authority has assessed the prospects of S4C’s business 
over the five year period up to March 2022. This period is relevant to 
S4C’s business as (i) it relates to the standard strategic planning and 
business forecasting period adopted by the Authority and (ii) it relates 
to the Licence Fee settlement period up to 2021/22 including the 
provisions of clause 39 of the BBC Framework Agreement (approved in 
December 2016). 

The Authority reviews the five-year budget annually, taking account of 
the Authority’s agreed risk appetite, S4C’s strategy, and its remit under 
the Communications Act 2003. 

In its overall assessment of the viability of S4C’s business, the Authority has: 

• considered the statutory duty to ensure sufficient funding for S4C 
to enable it to provide its public broadcasting services; 

• considered potential revenue, cost and cash flow forecasts as well 
as its current financial position and cash resources; 

• considered the Licence Fee settlement of July 2015, including the 
’read-across’ to S4C funding; 

• reviewed S4C’s strategic objectives and content strategy; 

• reviewed the audience’s expectations of S4C’s services; 

• considered the strategic risk register and each of the principal risks 
and uncertainties noted in the Governance Report above, including 
how they are managed; 

• considered reports summarising business assurance work during 
the year; and 

• reviewed performance updates in the normal course of business 
that provides the foundation to implement S4C’s long-term 
strategy. 

Although this assessment does not consider all of the risks the 
Authority may face, the Authority confirm that its assessment of the 
strategic risks facing S4C was robust. 

Based on the results of their activities around principal risks and 
viability and the statutory provisions relating to the sufficient funding 
of S4C, the Authority has a reasonable expectation that it will be able 
to continue to operate and meet its liabilities, as they fall due. For this 
reason, it continues to adopt the going concern basis in preparing the 
Statement of Accounts. 

Independence of the external auditors 

The Authority complies with the Corporate Governance Code guidance 
on maintaining an appropriate relationship with external auditors. 

External Auditors 

Grant Thornton UK LLP, who offer themselves for reappointment 
as S4C’s external auditors in accordance with Section 56 (3) and 
paragraphs 12 (2) and (3) of Schedule 6 to the Broadcasting Act 1990 
(as amended), have expressed their willingness to continue in office. 
Their report on the Statement of Accounts is given on pages 126 tol29. 

By order of the Authority 


Owen Evans 

Chief Executive 

16 July 2018 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


125 








Adroddiad yr Archwilwyr annibynnol 
i Aelodau Awdurdod S4C 


Barn 

Rydym wedi archwilio Datganiad Ariannol S4C ar gyfer y flwyddyn 
a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018, sy'n cynnwys y datganiad cyfun 
o incwm cynhwysfawr, y fantolen gyfun, mantolen S4C, y datganiad 
cyfun a datganiad S4C o newidiadau mewn ecwiti, a’r datganiad o lit 
arian cyfun a’r nodiadau ar gyfer y datganiadau ariannol gan gynnwys 
crynodeb o’r polislau cyfrifyddu arwyddocaol. Y fframwaith adrodd 
ariannol a weithredwyd wrth eu paratoi yw’r gyfraith berthnasol a 
Safonau Cyfrifo’r Deyrnas Unedig gan gynnwys Safon Adrodd Ariannol 
102 ‘Y Safon Adrodd Ariannol yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon’. (Arfer 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig). 

Yn ein barn ni, mae’r Datganiad Ariannol: 

• yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa’r Awdurdod ac S4C ar 31 
Mawrth 2018, ac o golled yr Awdurdod ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar yr adeg honno; 

• wedi cael ei baratoi’n gywir yn unol ag Arfer Cyfrifyddu a 
Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig; ac 

• wedi cael ei baratoi yn unol a gofynion Deddf Darlledu 1990 (fel 
yr addaswyd) a Chyfarwyddyd yr Ysgrifennydd Gwladol ar 
Gyfrifon. 

Sail ar gyfer barn 

Cynhaliwyd ein harchwiliad yn unol a’r Safonau Rhyngwladol 
ar Archwilio (DU) (ISAs DU) a chyfreithiau perthnasol. Mae ein 
cyfrifoldebau o dan y safonau hyn yn cael eu disgrifio’n bellach yn 
y rhan Cyfrifoldebau’r Archwilwyr ar gyfer archwilio yn yr adran 
datganiadau ariannol yn ein hadroddiad. Rydym yn annibynnol o’r 
Awdurdod ac S4C yn unol a gofynion moesegol sy’n berthnasol i’n 
harchwiliad o ddatganiadau ariannol o fewn y DU gan gynnwys Safonau 
Moesegol (FRC) ac rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol 
eraill yn unol a’r gofynion hyn. Credwn fod y dystiolaeth archwilio yr 
ydym wedi derbyn yn ddigonol ac yn berthnasol i ddarparu sail ar gyfer 
ein barn. 

I bwy yr ydym yn adrodd 

Caiff yr adroddiad hwn ei gyflwyno i aelodau’r Awdurdod yn unig, fel 
corff, yn unol a pharagraff 13 (2) Atodlen 6 Deddf Darlledu 1990 (fel yr 
addaswyd). Cynhaliwyd ein gwaith archwilio er mwyn i ni allu datgan 
i aelodau’r Awdurdod ynghylch y materion hynny y mae gofyn i ni 
ddatgan yn eu cylch mewn adroddiad archwilwyr, ac nid am unrhyw 
ddiben arall. I’r graddau llawn a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym 
yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb dros unrhyw un ac eithrio'r 
Awdurdod ac aelodau’r Awdurdod fel corff, am ein gwaith archwilio, ar 
gyfer yr adroddiad hwn, neu am y safbwyntiau a ffurfiwyd gennym. 

Casgliad sy’n ymwneud a chwmni gweithredol 

Nid oes gennym unrhywbeth i’w ddatgan mewn perthynas a’r materion 
canlynol mae’r ISAs DU yn gofyn i ni adrodd yn 61 ble: 

• nad yw’n briodol i’r Awdurdod wneud defnydd o gyfrifo ar sail 
cwmni gweithredol wrth baratoi’r datganiadau ariannol; neu 

• nad yw aelodau’r Awdurdod wedi datgelu unrhyw ansicrwydd 
materol a noder yn y datganiadau a all roi amheuaeth sylweddol ar 
allu’r Awdurdod a S4C i barhau i weithredu fel cwmni gweithredol 
ar sail cyfrifo am gyfnod o leiaf deuddeng mis o’r dyddiad y 
cyhoeddir y datganiadau ariannol. 


Gwybodaeth ychwanegol 

Mae aelodau’r Awdurdod yn gyfrifol am y wybodaeth arall. Mae’r 
wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth a gynhwysir yn yr Adroddiad 
Blynyddol ar wahan i’r datganiadau ariannol ac adroddiad yr archwilwyr. 
Nid yw ein barn ar y datganiadau ariannol yn cynnwys y wybodaeth 
arall ac, gan eithrio’r graddau a nodir yn glir fel arall yn yr adroddiad, 
nid ydym yn mynegi unrhyw gasgliad o sicrwydd ar sail hynny. 

Mewn cysylltiad a’n harchwiliad o’r datganiadau ariannol, ein cyfrifoldeb 
ni yw darllen y wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, ystyried os yw’r 
wybodaeth arall yn sylweddol anghyson a’r datganiadau ariannol neu os 
yw’r wybodaeth a gafwyd yn yr archwiliad neu fel arall yn ymddangos 
yn gamarweiniol. Os fyddwn yn nodi anghysonderau materol neu 
gamddatganiadau materol o’rfath, mae’n ofynnol i ni benderfynu os 
oes unrhyw gamddatganiadau materol yn y datganiadau ariannol neu 
gamddatganiadau materol yn y wybodaeth arall. Os, ar sail y gwaith a 
berfformiwyd gennym, rydym yn dod i’r casgliad fod camddatganiadau 
perthnasol yn y wybodaeth arall yma, mae’n ofynnol i ni adrodd hynny. 

Nid oes gennym unrhywbeth i’w adrodd ar hyn. 

Barn am faterion arall a ragnodir gan Ddeddf Cwmniau 2006 

Yn ein barn ni, yn seiliedig ar y gwaith a gyflawnwyd yn ystod yr 
archwiliad: 

• mae'r wybodaeth a nodir yn yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer y 
flwyddyn ariannol y caiff y Datganiadau Ariannol eu paratoi ar ei 
chyfer, yn gyson a’r Datganiad Ariannol; a 

• mae’r Adroddiad Blynyddol wedi ei baratoi yn unol a’r gofynion 
cyfreithiol perthnasol. 

Materion y mae’n ofynnol i ni gyflwyno adroddiad o dan 
Ddeddf Darlledu 1990 (fel y’i diwygiwyd) 

Yn unol a’r wybodaeth a dealltwriaeth o amgylchedd yr Awdurdod 
ac S4C a gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid ydym wedi canfod 
camddatganiadau materol yn yr Adroddiad Blynyddol. 

Materion y mae gofyn i ni adrodd yn eu cylch drwy eithriad 

Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd ynghylch y materion canlynol, 
y mae Deddf Darlledu 1990 (fel yr addaswyd) yn mynnu ein bod yn 
adrodd i chi, os yn ein barn ni: 

• nid oes cofnodion cyfrifyddu digonol wedi cael eu cadw, neu ni 
chafwyd ffurflenni sy’n ddigonol ar gyfer ein harchwiliad gan 
ganghennau nad ydym wedi ymweld a nhw; neu 

• nid yw Datganiad Ariannol yr Awdurdod yn cyd-fynd gyda’r 
ffurflenni a’r cofnodion cyfrifyddu; neu 

• nid yw datgeliadau penodol ynghylch tal aelodau a nodir gan y 
gyfraith wedi cael eu gwneud; neu 

• nid ydym wedi cael yr holl wybodaeth a’r esboniadau y mae angen 
i ni eu cael ar gyfer ein harchwiliad. 


126 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Independent Auditor’s report to 
the Members of the S4C Authority 


Opinion 

We have audited the Statement of Accounts of S4C for the year 
ended 31 March 2018 which comprise the consolidated statement of 
comprehensive income, the consolidated and S4C balance sheets, the 
consolidated and S4C statement of changes in equity, the consolidated 
cash flow statement and notes to the financial statements, including 
a summary of significant accounting policies. The financial reporting 
framework that has been applied in their preparation is applicable 
law and United Kingdom Accounting Standards, including Financial 
Reporting Standard 102 The Financial Reporting Standard applicable 
in the UK and Republic of Ireland’ (United Kingdom Generally Accepted 
Accounting Practice). 

In our opinion, the Statement of Accounts: 

• give a true and fair view of the state of the Authority's and S4C’s 
affairs as at 31 March 2018 and of the Authority’s loss for the year 
then ended; 

• have been properly prepared in accordance with United Kingdom 
Generally Accepted Accounting Practice; and 

• have been prepared in accordance with the requirements of the 
Broadcasting Act 1990 (as amended) and the Secretary of State’s 
Account Direction. 

Basis for opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standards on 
Auditing (UK) (ISAs (UK)) and applicable law. Our responsibilities under 
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities 
for the audit of the financial statements section of our report. We are 
independent of the Authority and S4C in accordance with the ethical 
requirements that are relevant to our audit of the financial statements 
in the UK, including the FRC’s Ethical Standard, and we have fulfilled 
our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our opinion. 

Who we are reporting to 

This report is made solely to the Authority’s members, as a body, in 
accordance with paragraph 13 (2) of Schedule 6 of the Broadcasting Act 
1990 (as amended). Our audit work has been undertaken so that we 
might state to the Authority’s members those matters we are required 
to state to them in an auditor's report and for no other purpose. 

To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume 
responsibility to anyone other than the Authority and the Authority’s 
members as a body, for our audit work, for this report, or for the 
opinions we have formed. 

Conclusions relating to going concern 

We have nothing to report in respect of the following matters in relation 
to which the ISAs (UK) require us to report to you where: 

• the Authority’s use of the going concern basis of accounting in the 
preparation of the financial statements is not appropriate; or 

• the Authority members have not disclosed in the financial 
statements any identified material uncertainties that may cast 
significant doubt about the Authority’s and S4C’s ability to 
continue to adopt the going concern basis of accounting for a 
period of at least twelve months from the date when the financial 
statements are authorised for issue. 


Other information 

The Authority members are responsible for the other information. The 
other information comprises the information included in the annual 
report, other than the financial statements and our auditor’s report 
thereon. Our opinion on the financial statements does not cover the 
other information and, except to the extent otherwise explicitly stated 
in our report, we do not express any form of assurance conclusion 
thereon. 

In connection with our audit of the financial statements, our 
responsibility is to read the other information and, in doing so, 
consider whether the other information is materially inconsistent 
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit 
or otherwise appears to be materially misstated. If we identify such 
material inconsistencies or apparent material misstatements, we 
are required to determine whether there is a material misstatement 
in the financial statements or a material misstatement of the other 
information. If, based on the work we have performed, we conclude 
that there is a material misstatement of this other information, we are 
required to report that fact. 

We have nothing to report in this regard. 

Opinions on other matters prescribed by the Companies 
Act 2006 

In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit: 

• the information given in the Annual Report for the financial year 
for which the financial statements are prepared is consistent with 
the financial statements; and 

• the Annual Report has been prepared in accordance with 
applicable legal requirements. 

Matters on which we are required to report under the 
Broadcasting Act 1990 (as amended) 

In the light of the knowledge and understanding of the Authority’s and 
S4C’s environment obtained in the course of the audit, we have not 
identified material misstatements in the Annual Report. 

Matters on which we are required to report by exception 

We have nothing to report in respect of the following matters in relation 
to which the Broadcasting Act 1990 (as amended) requires us to report 
to you if, in our opinion: 

• adequate accounting records have not been kept, or returns 
adequate for our audit have not been received from branches not 
visited by us; or 

• the Statement of Accounts of the Authority is not in agreement 
with the accounting records and returns; or 

• certain disclosures of members’ remuneration specified by law are 
not made; or 

• we have not received all the information and explanations we 
require for our audit. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


127 









Cyfrifoldebau Aelodau’r Awdurdod dros y Datganiadau 
Ariannol 

Fel yr esboniwyd yn Hawn yn y Datganiad o Gyfrifoldebau a nodir ar 
dudalennau 124 i 125, mae aelodau’r Awdurdod yn gyfrifol am baratoi 
unrhyw ddatganiadau ariannol ac am fod yn fodlon fod y datganiadau 
yn rhoi darlun cywir a theg ac fod rheolaeth mewnol o’r fath mae 
aelodau’r Awdurdod yn penderfynu sy’n angenrheidiol i alluogi paratoi’r 
datganiadau ariannol sydd ddim yn cynnwys unrhyw gamddatganiadau 
perthnasol boed hynny o ganlyniad i dwyll neu wall. 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae aelodau’r Awdurdod 
yn gyfrifol am asesu gallu’r Awdurdod ag S4C i barhau fel cwmni 
gweithredol, drwy ddatgan, lie bo’n gymwys, ar faterion sy’n ymwneud 
a chwmni gweithredol ar sail cyfrifo oni bai fod aelodau’r Awdurdod 
naill ai’n bwriadu diddymu S4C neu roi’r gorau i weithredu, neu nad oes 
ganddynt unrhyw ddewis realistig ond i wneud hynny. 

Cyfrifoldebau’r Archwilwyr ar gyfer archwiliad 
o’r datganiadau ariannol 

Ein hamcan yw cael sicrwydd rhesymol ar sail os yw'r datganiadau 
ariannol yn eu cyfanrwydd yn rhydd o gamddatganiadau materol, boed 
hynny o ganlyniad i dwyll neu wall, ac i gyflwyno adroddiad archwilwyr 
yn cynnwys ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd 
, ond nid yw yn sicrwydd fod archwiliad a gynhaliwyd yn unol a’r 
ISAs (DU) bob tro yn datgelu camddatganiad materol ble fodolir. Gall 
camddatganiadau godi o ganlyniad i dwyll neu wall ac fe’i hystyrir yn 
faterol os allent, yn unigol neu gyda’i gilydd, ddylanwadu’n rhesymol 
ar benderfyniadau ariannol a gymerir gan y defnyddwyr ar sail y 
datganiadau ariannol hyn. 

Darperir disgrifiad o ein cyfrifoldebau am archwiliad o’r datganiadau 
ariannol ar wefan Y Cyngor Adrodd Ariannol sef www.frc.org. 
uk/auditorsresponsibilities. Mae’r disgrifiad hwn yn ffurfio rhan o 
adroddiad yr archwilwyr. 


Rhian Owen 

Archwiliwr Statudol Uwch 

dros ac ar ran Grant Thornton UK LLP 

Archwiliwr Statudol, Cyfrifwyr Siartredig 

Caerdydd 
16 Gorffennaf 2018 


128 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Responsibilities of Authority members for the Statement 
of Accounts 

As explained more fully in the Statement of Responsibilities set out 
on pages 124 to 125, the Authority members are responsible for the 
preparation of the financial statements and for being satisfied that they 
give a true and fair view, and for such internal control as the Authority 
members determine is necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error. 

In preparing the financial statements, the Authority members are 
responsible for assessing the Authority’s and S4C’s ability to continue 
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going 
concern and using the going concern basis of accounting unless 
the Authority members either intend to liquidate S4C or to cease 
operations, or have no realistic alternative but to do so. 

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial 
statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the 
financial statements as a whole are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with 
ISAs (UK) will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material 
if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected 
to influence the economic decisions of users taken on the basis of these 
financial statements. 

A further description of our responsibilities for the audit of the financial 
statements is located on the Financial Reporting Council’s website at: 

www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of 
our auditor’s report. 


Rhian Owen 

Senior Statutory Auditor 

for and on behalf of Grant Thornton UK LLP 

Statutory Auditor, Chartered Accountant 

Cardiff 
16 July 2018 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


129 






Mae’r Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr, y Mantolenni, y Datganiadau o Newidiadau Mewn Ecwiti a’r Datganiad Llif Arian Cyfun yn dangos 
canlyniadau a pherfformiad S4C yn ogystal a’i grwp masnachol o gwmni'au. 0 fewn y Datganiad Ariannol Cyfun hwn, cyfeirir at Gronfa’r 
Gwasanaethau Cyhoeddus fel S4C ac at gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a’r gweithgareddau masnachol fel yr Awdurdod. Cyfeirir at 
yr asedau nad ydynt yng Nghronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel y Gronfa Gyffredinol. 

Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr 

am y flwyddyn a derfynodd 31 Mawrth 2018 


Nodyn 

2017/18 

2016/17 

Incwm Cronfa'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Throsiant y Gronfa Gyffredinol 

3 

£000 

83,830 

£000 

83,663 

Trosiant yr Awdurdod 


83,830 

83,663 

Costau’r gwasanaeth rhaglenni 


(75,299) 

(74,874) 

Costau darlledu a dosbarthu 


(3,216) 

(3,247) 

Costau uniongyrchol eraill 


(1,573) 

(1,253) 

Elw gros 


3,742 

4,289 

Costau gweithredu a gweinyddu 

4 

(4,154) 

(4,148) 

(Colled)/elw gweithredol 

4 

(412) 

141 

Eitemau eithriadol 

5 

(4,019) 

- 

(Colled)/cynnydd ar fuddsoddiad 


(4,431) 

(108) 

141 

1,961 

Incwm buddsoddiad 


383 

1,135 

Cyfran o elw cyd-fenter 


3 

2 

Llog net 

7 

88 

43 

(Colled)/elw ar weithgareddau cyffredin cyn trethiant 


(4,065) 

3,282 

Trethiant ar (colled)/elw ar weithgareddau cyffredin 

8 

- 

- 

(Colled)/elw ar 61 trethiant 


(4,065) 

3,282 

Symudiad yn elfen anadferadwy’r gwarged pensiwn 


(1,700) 

(3,600) 

Enillion actiwaraidd ar asedau a rhwymedigaethau'r cynllun pensiwn 


800 

2,700 

Colled cynhwysfawr arall 


(900) 

(900) 

Cyfanswm (colled)/incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 


(4,965) 

2,382 

Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

17 

(220) 

(1,169) 

Cadwyd yn y Gronfa Gyffredinol 

17 

(5,185) 

1,213 

Cymeradwywyd y Datganiad Ariannol gan yr Awdurdod ar 16 Gorffennaf 2018. 
Mae’r nodiadau ar dudalennau 140 i 175 yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 





130 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


The Consolidated Statement of Comprehensive Income, Balance Sheets, Statements of Changes in Equity and the Consolidated Cashflow Statement 
show the results and performance of both S4C and its commercial group of companies. Within this consolidated Statement of Accounts, the Public 
Service Fund is referred to as S4C and the total of both public service and commercial activities is referred to as the Authority. The assets of the 
Authority that are not comprised in the Public Service Fund are referred to as the General Fund. 


Consolidated Statement of Comprehensive Income 

for the year ended 31 March 2018 


Public Service Fund Income and General Fund Turnover 
Turnover of the Authority 

Cost of programme service 
Transmission and distribution costs 
Other direct costs 
Gross profit 

Operational and administrative costs 
Operating (loss)/profit 

Exceptional items 

(Loss)/gain on investment 
Investment income 
Share of profit of joint venture 
Net interest 

(Loss)/profit on ordinary activities before taxation 

Taxation on (loss)/profit on ordinary activities 
(Loss)/profit after taxation 

Movement in irrecoverable element of pension surplus 
Actuarial gain on the pension scheme assets and liabilities 
Other comprehensive loss 

Total comprehensive (loss)/income for the year 

Transfer to the Public Service Fund 
Retained in the General Fund 


Note 2017/18 2016/17 


3 

£000 

83,830 

£000 

83,663 


83,830 

83,663 


(75,299) 

(74,874) 


(3,216) 

(3,247) 


(1,573) 

(1,253) 


3,742 

4,289 

4 

(4,154) 

(4,148) 

4 

(412) 

141 

5 

(4,019) 

- 


(4,431) 

141 


(108) 

1,961 


383 

1,135 


3 

2 

7 

88 

43 


(4,065) 

3,282 

8 

- 

- 


(4,065) 

3,282 


(1,700) 

(3,600) 


800 

2,700 

(900) 

(900) 


(4,965) 

2,382 

17 

(220) 

(1,169) 

17 

(5,185) 

1,213 


The Statement of Accounts was approved by the Authority on 16 July 2018. 
The notes on pages 140 to 175 form part of the Statement of Accounts. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


131 



















































Mantolen Gyfun 

ar 31 Mawrth 2018 



Nodyn 


Ar 31/03/18 


Ar 31/03/17 



£000 

£000 

£000 

£000 

Asedau Sefydlog 






Asedau diriaethol 

10 

3,490 


3,512 


Asedau anniriaethol 

11 

- 


630 


Buddsoddiadau 

12 

546 


1,084 


Buddsoddiad mewn cyd-fenter 

12 

(33) 


64 





4,003 


5,290 

Asedau Cyfredol 






Stoc 

13 

10,785 


10,605 


Dyledwyr - symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn 

14 

2,738 


3,299 


Dyledwyr - symiau sy’n ddyledus ar 61 mwy na blwyddyn 

14 

300 


607 


Buddsoddiadau 

15 

14,925 


15,789 


Arian yn y banc ac mewn llaw 


8,886 


11,703 





37,634 


42,003 

Credydwyr - symiau i’w talu o fewn blwyddyn 

16 

(7,718) 


(8,957) 


Credydwyr - symiau i’w talu ar 61 mwy na blwyddyn 

16 

(548) 


- 


Asedau Cyfredol Net 



29,368 


33,046 

Ased Pensiwn 

23 

- 


- 


Asedau Net 



33,371 


38,336 

Cronfeydd 






Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

17 


16,571 


16,351 

Cronfa Gyffredinol 

17 


16,800 


21,985 

Cyfanswm Cronfeydd 



33,371 


38,336 


Cymeradwywyd y Datganiad Ariannol gan yr Awdurdod ar 16 Gorffennaf 2018. 

Huw Jones Cadeirydd 
Owen Evans Prif Weithredwr 

Mae'r nodiadau ar dudalennau 140 i 175 yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


132 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Consolidated Balance Sheet 

at 31 March 2018 


Fixed Assets 

Tangible assets 
Intangible assets 
Investments 

Investment in joint venture 

Current Assets 

Stock 

Debtors - amounts falling due within one year 
Debtors - amounts falling due after more than one year 
Investments 

Cash at bank and in hand 

Creditors - amounts falling due within one year 
Creditors - amounts falling due after more than one year 
Net Current Assets 

Pension Asset 
Net Assets 

Reserves 

Public Service Fund 
General Fund 

Total Reserves 

The Statement of Accounts was approved by the Authority on 16 July 2018. 

Huw Jones Chairman 
Owen Evans Chief Executive 

The notes on pages 140 to 175 form part of the Statement of Accounts. 


Note At 31/03/18 At 31/03/17 



£000 £000 

£000 £000 

10 

3,490 

3,512 

11 

- 

630 

12 

546 

1,084 

12 

(33) 

64 


4,003 

5,290 

13 

10,785 

10,605 

14 

2,738 

3,299 

14 

300 

607 

15 

14,925 

15,789 


8,886 

11,703 


37,634 

42,003 

16 

(7,718) 

(8,957) 

16 

(548) 

- 


29,368 

33,046 

23 

- 

- 


33,371 

38,336 

17 

16,571 

16,351 

17 

16,800 

21,985 


33,371 

38,336 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


133 








































Mantolen S4C 

ar 31 Mawrth 2018 


Nodyn Ar 31/03/18 Ar 31/03/17 


Asedau Sefydlog 

Asedau diriaethol 
Buddsoddiadau 

Asedau Cyfredol 

Stoc 

Dyledwyr - symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn 
Dyledwyr - symiau sy’n ddyledus ar 61 mwy na blwyddyn 
Arian yn y banc ac mewn llaw 

Credydwyr - symiau i'w talu o fewn blwyddyn 
Credydwyr - symiau i'w talu ar 61 mwy na blwyddyn 
Asedau Cyfredol Net 

Ased Pensiwn 
Asedau Net 

Cronfeydd 

Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 
Cronfa Gyffredinol 

Cyfanswm Cronfeydd 



£000 £000 

£000 £000 

10 

3,490 

3,512 

12 

- 

- 


3,490 

3,512 

13 

10,785 

10,605 

14 

4,091 

5,092 

14 

288 

- 


5,601 

5,623 


20,765 

21,320 

16 

(7,136) 

(8,481) 

16 

(548) 

- 


13,081 

12,839 

23 

- 

- 


16,571 

16,351 

17 

16,571 

16,351 

17 

- 

- 


16,571 

16,351 


Cymeradwywyd y Datganiad Ariannol gan yr Awdurdod ar 16 Gorffennaf 2018. 

Huw Jones Cadeirydd 
Owen Evans Prif Weithredwr 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 140 i 175 yn ffurfio rhan o’r Datganiad Ariannol. 


134 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


S4C Balance Sheet 

at 31 March 2018 



Note 


At 31/03/18 

At 31/03/17 



£000 

£000 £000 

£000 

Fixed Assets 





Tangible assets 

10 

3,490 

3,512 


Investments 

12 

- 

- 





3,490 

3,512 

Current Assets 





Stock 

13 

10,785 

10,605 


Debtors - amounts falling due within one year 

14 

4,091 

5,092 


Debtors - amounts falling due after more than one year 

14 

288 

- 


Cash at bank and in hand 


5,601 

5,623 





20,765 

21,320 

Creditors - amounts falling due within one year 

16 

(7,136) 

(8,481) 


Creditors - amounts falling due after more than one year 

16 

(548) 

- 


Net Current Assets 



13,081 

12,839 

Pension Asset 

23 

- 

- 


Net Assets 



16,571 

16,351 

Reserves 





Public Service Fund 

17 


16,571 

16,351 

General Fund 

17 


- 

- 

Total Reserves 



16,571 

16,351 


The Statement of Accounts was approved by the Authority on 16 July 2018. 

Huw Jones Chairman 
Owen Evans Chief Executive 

The notes on pages 140 to 175 form part of the Statement of Accounts. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


135 








































Datganiad Cyfun o Newidiadau mewn Ecwiti ar3i Mawrth 2 oi 8 


Awdurdod 

Enillion a 

Cyfanswm 


gadwyd 

ecwiti 


£000 

£000 

Ar 1 Ebrill 2017 

38,336 

38,336 

Colled am y flwyddyn 

(4,065) 

(4,065) 

Colled cynhwysfawr arall am y flwyddyn 

(900) 

(900) 

Cyfanswm colled cynhwysfawr am y flwyddyn 

(4,965) 

(4,965) 

Ar 31 Mawrth 2018 

33,371 

33,371 

Datganiad Cyfun o Newidiadau mewn Ecwiti ar 3i Mawrth 2017 




Awdurdod 

Enillion a 

Cyfanswm 


gadwyd 

ecwiti 


£000 

£000 

Arl Ebrill 2016 

35,954 

35,954 

Elw am y flwyddyn 

3,282 

3,282 

Colled cynhwysfawr arall am y flwyddyn 

(900) 

(900) 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 

2,382 

2,382 

Ar 31 Mawrth 2017 

38,336 

38,336 

Datganiad S4C o Newidiadau mewn Ecwiti ar 3i Mawrth 2018 


S4C 

Enillion a 
gadwyd 

Cyfanswm 

ecwiti 


£000 

£000 

Arl Ebrill 2017 

16,351 

16,351 

Elw am y flwyddyn 

1,120 

1,120 

Colled cynhwysfawr arall am y flwyddyn 

(900) 

(900) 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 

220 

220 

Ar 31 Mawrth 2018 

16,571 

16,571 

Datganiad S4C o Newidiadau mewn Ecwiti ar 3i Mawrth 2017 




S4C 

Enillion a 

Cyfanswm 


gadwyd 

ecwiti 


£000 

£000 

Arl Ebrill 2016 

15,182 

15,182 

Elw am y flwyddyn 

2,069 

2,069 

Colled cynhwysfawr arall am y flwyddyn 

(900) 

(900) 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 

1,169 

1,169 

Ar 31 Mawrth 2017 

16,351 

16,351 


136 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Consolidated Statement of Changes in Equity at 31 March 2018 


Authority 

Retained 

Total 


earnings 

equity 


£000 

£000 

At 1 April 2017 

38,336 

38,336 

Loss for the year 

(4,065) 

(4,065) 

Other comprehensive loss for the year 

(900) 

(900) 

Total comprehensive loss for the year 

(4,965) 

(4,965) 

At 31 March 2018 

33,371 

33,371 

Consolidated Statement of Changes in Equity at 3i March 2017 




Authority 

Retained 

Total 


earnings 

equity 


£000 

£000 

At 1 April 2016 

35,954 

35,954 

Profit for the year 

3,282 

3,282 

Other comprehensive loss for the year 

(900) 

(900) 

Total comprehensive income for the year 

2,382 

2,382 

At 31 March 2017 

38,336 

38,336 


S4C Statement of Changes in Equity at 31 March 2018 


S4C 

Retained 

Total 


earnings 

equity 


£000 

£000 

At 1 April 2017 

16,351 

16,351 

Profit for the year 

1,120 

1,120 

Other comprehensive loss for the year 

(900) 

(900) 

Total comprehensive income for the year 

220 

220 

At 31 March 2018 

16,571 

16,571 


S4C Statement of Changes in Equity at 31 March 2017 


S4C 

Retained 

Total 


earnings 

equity 


£000 

£000 

At 1 April 2016 

15,182 

15,182 

Profit for the year 

2,069 

2,069 

Other comprehensive loss for the year 

(900) 

(900) 

Total comprehensive income for the year 

1,169 

1,169 

At 31 March 2017 

16,351 

16,351 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


137 





























































Datganiad Llif Arian Cyfun 

am y flwyddyn a derfynodd 31 Mawrth 2018 



Mae’r llif arian net o’r gweithgareddau gweithredu yn dangos yr arian a gynhyrchwyd gan weithgareddau craidd cyn buddsoddi, ariannu a symudiadau 
phensiwn. 

2017/18 2016/17 

£000 £000 

(Colled)/elw am y flwyddyn arriannol 

(4,065) 

3,282 

Llog net 

(88) 

(43) 

Cyfran o elw cyd-fenter 

(3) 

(2) 

Incwm buddsoddiad 

(383) 

(1,135) 

Colled/(cynnydd) na wireddwyd mewn buddsoddiadau 

108 

0,961) 

Eitemau eithriadol 

4,019 

- 

Dibrisiant ac amorteiddio 

521 

445 

(Cynnydd)/lleihad mewn stoc 

(180) 

1,565 

Lleihad mewn dyledwyr 

336 

540 

Lleihad mewn credydwyr 

(2,160) 

(792) 

Lleihad mewn buddsoddiadau 

576 

3,207 

(Allanlif)/mewnlif net ariannol o weithgareddau gweithredol 

(1,319) 

5,106 

Enillion ar fuddsoddiadau a chostau benthyciadau 



Incwm buddsoddiadau 

383 

1,082 

Llog a dderbyniwyd 

88 

43 

Benthyciadau a roddwyd 

(2,102) 

(607) 

Benthyciadau a dderbyniwyd 

548 

" 

(Allanlif)/mewnlif ariannol net o enillion ar fuddsoddiadau a chostau benthyciadau 

(1,083) 

518 

Trethiant 

- 

- 

Pryniant cyfalafol a buddsoddiadau ariannol 



Pryniant asedau sefydlog diriaethol 

(415) 

(369) 

Allanlif ariannol net o bryniant cyfalafol a buddsoddiadau ariannol 

(415) 

(369) 

(Lleihad)/cynnydd mewn arian 

(2,817) 

5,255 

(Colled)/cynnydd na wireddwyd mewn buddsoddiad 

(108) 

1,961 

Costau rheoli 

(88) 

(95) 

Arian parod a dynnwyd o’r gronfa fuddsoddi 

- 

(4,000) 

Cynnydd ar fuddsoddiad 

" 

632 

Symudiadau o fewn cronfeydd net 

(3,013) 

3,753 

Cronfeydd net ar 1 Ebrill 2017 

26,723 

22,970 

Cronfeydd net ar 31 Mawrth 2018 

23,710 

26,723 


138 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Consolidated Cash Flow Statement 

for the year ended 31 March 2018 


Net cash flow from operating activities shows the cash generated from core activities before investment, financing and pension movements. 



2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

(Loss)/profit for the financial year 

(4,065) 

3,282 

Net interest 

(88) 

(43) 

Share of profit of joint venture 

(3) 

(2) 

Investment income 

(383) 

(1,135) 

Unrealised loss/(gain) on investment 

108 

(1,961) 

Exceptional items 

4,019 

- 

Depreciation and amortisation 

521 

445 

(lncrease)/decrease in stock 

080) 

1,565 

Decrease in debtors 

336 

540 

Decrease in creditors 

(2,160) 

(792) 

Decrease in investments 

576 

3,207 

Net cash (outflow)/inflow from operating activities 

(1,319) 

5,106 

Returns on investments and servicing of finance 



Investment income 

383 

1,082 

Interest received 

88 

43 

Loans issued 

(2,102) 

(607) 

Loans received 

548 

“ 

Net cash (ouflow)/inflow from returns on investments and servicing of finance 

(1,083) 

518 

Taxation 

- 

- 

Capital expenditure and financial investments 



Purchase of tangible fixed assets 

(415) 

(369) 

Net cash outflow from capital expenditure and financial investment 

(415) 

(369) 

(Decrease)/increase in cash 

(2,817) 

5,255 

Unrealised (loss)/gain in investment 

(108) 

1,961 

Management charges 

(88) 

(95) 

Cash withdrawn from investment fund 

- 

(4,000) 

Realised gain from investment 

" 

632 

Movement in net funds 

(3,013) 

3,753 

Net funds at 1 April 2017 

26,723 

22,970 

Net funds at 31 March 2018 

23,710 

26,723 

Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


139 


































Nodiadau i’r Cyfrifon 

am y flwyddyn a derfynodd 31 Mawrth 2018 


1. Polis'i'au Cyfrifo 


Gwelir isod brif bolislau cyfrifo'r Awdurdod. 0 fewn y Datganiad 
Ariannol cyfun, cyfeirir at Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus fel S4C ac at 
gyfanswm y gwasanaeth cyhoeddus a gweithgareddau masnachol fel 
yr Awdurdod. Cyfeirir at asedau yr Awdurdod nad ydynt yng Nghronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus fel y Gronfa Gyffredinol. 

(a) Sail paratoi’r Datganiad o Gyfrifon 

Paratowyd y datganiadau ariannol o dan y confensiwn costau 
hanesyddol yn unol a pharagraff 12 (1) Atodlen 6 Deddf Darlledu 
1990 (fel yr addaswyd), y Cyfarwyddyd Cyfrifon a ryddhawyd gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a 
Chwaraeon, ac yn unol a Safon Adrodd Ariannol 102, sef y Safon 
Adrodd Ariannol (FRS) sy’n gymwys yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth 
Iwerddon. 

Mae paratoi datganiadau ariannol yn unol a FRS 102 yn mynnu 
defnyddio amcangyfrifon cyfrifyddu critigol penodol. Mae hefyd 
yn mynnu bod rheolwyr yn arfer eu barn wrth gymhwyso polisi'au 
cyfrifyddu’r Awdurdod (gweler nodyn 2). 

Mae’r prif bolisi'au cyfrifyddu canlynol wedi’u cymhwyso: 

(b) Sail cyfuno 

Mae’r Datganiad Ariannol cyfun yn ymgorffori rhai S4C a’i 
his-ymgymeriadau (gweler nodyn 12) a luniwyd hyd at 31 Mawrth 2018. 
Caiff elw neu golledion ar drafodion grwp eu dileu'n llawn. Pan gaiff 
is-gwmni ei brynu, caiff holl asedau a rhwymedigaethau’r is-gwmni sy’n 
bodoli ar ddyddiad ei brynu eu cofnodi yn 61 eu gwerthoedd teg gan 
adlewyrchu eu cyflwr ar y dyddiad hwnnw. 

(c) Incwm 

Cynhwysir incwm o'r BBC a’r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau 
a Chwaraeon yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr pan y’i derbynnir. 

Mae incwm arall, sydd yn cynnwys incwm o werthu amser hysbysebu, 
hawliau mewn rhaglenni teledu, nawdd, marsiandio, cyhoeddi, a 
gweithgareddau buddsoddi yn cael ei gydnabod yn y Datganiad o 
Incwm Cynhwysfawr ar sail gronnol. 

(ch) Costau rhaglenni 

Caiff costau rhaglenni’r gwasanaeth cyhoeddus sydd wedi’u comisiynu 
eu dileu’n llwyr ar y darllediad cyntaf neu pan ddaw yn glir na fydd 
darllediad. 

(d) Stoc rhaglenni a stoc arall 

Mae costau uniongyrchol a gyfyd wrth gomisiynu neu brynu rhaglenni 
i’r gwasanaeth cyhoeddus sydd heb eu darlledu yn ymddangos fel stoc, 
ar 61 darparu ar gyfer gwariant ar ddeunydd nad yw’n debygol o gael ei 
ddarlledu. Am gyfres o raglenni, mae’r dosraniad stoc rhwng rhaglenni a 
orffennwyd ond heb eu darlledu a rhaglenni ar ganol eu cynhyrchu wedi 
ei seilio ar gyfanswm y gost hyd yn hyn ynghyd a chost gytundebol pob 
pennod a gwblhawyd. 

Diffinnir cost uniongyrchol fel taliadau a wnaed neu sy’n ddyledus i 
gwmni'au cynhyrchu neu gyflenwyr rhaglenni. 


(dd) Incwm a dderbyniwyd cyn y gwariant perthnasol 

Oherwydd y polisi'au uchod, derbyniwyd incwm o’r BBC a’r Adran 
dros Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon cyn cynnwys yr 
holl gostau yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr. Ar ddyddiad 
y fantolen, trosglwyddir unrhyw incwm a dderbynnir ymlaen Haw 
i Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus. Pan mae costau perthynol yn 
codi, trosglwyddir symiau cyfatebol o incwm perthnasol o Gronfa’r 
Gwasanaeth Cyhoeddus i’r Datganiad o Incwm Cynhwysfawr. Mae’r 
Datganiad o Incwm Cynhwysfawr felly yn cynnwys trosglwyddiad net 
i Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus, neu oddi wrtho, yn adlewyrchu’r 
trosglwyddiadau hyn. 

(e) Buddsoddiadau mewn cyd-fentrau 

Mae buddsoddiadau mewn cyd-fentrau yn cael eu cydnabod yn y lie 
cyntaf yn y datganiad cyfun o’r sefyllfa ariannol ar bris y trafodiad a’u 
addasu ar 61 hynny i adlewyrchu cyfran y grwp o’r cyfanswm incwm 
cynhwysfawr ac ecwiti’r gyd-fenter, llai unrhyw leihad yn eu gwerth. 

(f) Dyledwyr 

Mae dyledwyr tymor byr a hir dymor yn cael eu mesur ar bris y 
trafodiad, llai unrhyw leihad yn eu gwerth. Mae benthyciadau a 
dderbyniwyd yn cael eu mesur yn y He cyntaf ar werth teg, heb 
gynnwys costau trafodion, a chant eu mesur ar 61 hynny ar gost wedi’i 
hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull Hog gweithredol, llai unrhyw leihad 
mewn gwerth. 

(ff) Arian parod a symiau cyfwerth ag arian parod 

Mae arian parod yn arian mewn Haw a blaendaliadau a gadwyd 
sefydliadau ariannol sy’n ad-daladwy heb gost ar rybudd o ddim mwy 
na 24 awr. Mae cyfatebol i arian parod yn fuddsoddiadau hynod o hylif 
sy’n aeddfedu mewn dim mwy na thri mis o’r dyddiad caffael a gellir eu 
trosi’n hwylus i symiau hysbys o arian parod gyda risg ansylweddol o 
newid mewn gwerth. 

(g) Offerynnau ariannol 

Bydd y Awdurdod ond yn ymrwymo i drafodion offerynnau ariannol 
sylfaenol sy’n arwain at gydnabod asedau a rhwymedigaethau 
ariannol fel masnach a chyfrifon eraill sy’n dderbyniadwy a thaladwy, 
benthyciadau gan fanciau a thrydydd partion eraill, benthyciadau i 
bartion cysylltiedig a buddsoddiadau mewn cyfranddaliadau cyffredin 
di-roddadwy. 

Caiff offerynnau dyled (heblaw am y rheiny sy’n ad-daladwy neu’n 
dderbyniadwy yn gyfan gwbl o fewn un flwyddyn), gan gynnwys 
benthyciadau a chyfrifon eraill sy’n dderbyniadwy a thaladwy, eu 
mesur yn y He cyntaf ar werth presennol llifoedd arian parod y dyfodol 
ac ar 61 hynny ar gost wedi’i hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull Hog 
gweithredol. Mae offerynnau dyled sy’n daladwy neu’n dderbyniadwy 
o fewn un flwyddyn, yn nodweddiadol symiau masnach sy’n daladwy 
neu’n dderbyniadwy, yn cael eu mesur, yn y He cyntaf ac ar 61 hynny, ar 
swm na ddisgowntiwyd yr arian parod neu ystyriaeth arall, a ddisgwylir 
ei dalu neu ei dderbyn. Fodd bynnag, os yw trefniadau offeryn tymor 
byr yn gyfystyr a thrafodiad ariannu, fel talu dyled masnach a ohiriwyd 
y tu hwnt i delerau busnes arferol neu a ariannwyd ar gyfradd Hog nad 
yw ar raddfa’r farchnad neu yn achos benthyciad tymor byr yn gyfan 
gwbl nad yw ar raddfa’r farchnad, mae’r ased neu atebolrwydd ariannol 
yn cael ei fesur, yn y lie cyntaf, ar werth presennol llifoedd arian parod 
y dyfodol wedi’u disgowntio ar raddfa Hog y farchnad ar gyfer offeryn 
dyled tebyg ac ar 61 hynny ar gost wedi’i hamorteiddio. 


140 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Notes to the Accounts 

for the year ended 31 March 2018 


1. Accounting Policies 


The principal accounting policies of the Authority are set out below. 
Within this consolidated Statement of Accounts, the Public Service 
Fund is referred to as S4C and the total of both public service and 
commercial activities is referred to as the Authority. The assets of the 
Authority that are not comprised in the Public Service Fund are referred 
to as the General Fund. 

(a) Basis of preparation of Statement of Accounts 

The financial statements have been prepared under the historical cost 
convention in compliance with paragraph 12 (1) of Schedule 6 to the 
Broadcasting Act 1990 (as amended), the Accounts Direction issued by 
the Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport, and in 
accordance with Financial Reporting Standard 102, the Financial 
Reporting Standard applicable in the United Kingdom and the Republic 
of Ireland. 

The preparation of financial statements in compliance with FRS 
102 requires the use of certain critical accounting estimates. It also 
requires management to exercise judgment in applying the Authority’s 
accounting policies (see note 2). 

The following principal accounting policies have been applied: 

(b) Basis of consolidation 

The consolidated Statement of Accounts incorporate those of S4C and 
of its subsidiary undertakings (see note 12) drawn up to 31 March 2018. 
Profits or losses on intra - group transactions are eliminated in full. On 
acquisition of a subsidiary, all of the subsidiary’s assets and liabilities 
which exist at the date of acquisition are recorded at their fair values 
reflecting their condition at that date. 

(c) Income 

Income from the BBC and the Department for Digital, Culture, Media 
and Sport is credited to the Statement of Comprehensive Income when 
it is received. 

Other income, which includes income from sales of airtime, rights in 
television programmes, sponsorship, merchandising, publishing and 
investment activities, is recognised in the Statement of Comprehensive 
Income on an accruals basis. 

(d) Cost of programmes 

The cost of commissioned public service programmes is wholly written 
off on first transmission or as soon as it becomes apparent that no 
transmission will result. 

(e) Programme and other stocks 

Direct costs incurred in the commissioning or purchase of public service 
programmes as yet untransmitted are carried forward as stock, after 
providing for expenditure on material which is unlikely to be 
transmitted. For a series of programmes, the allocation of stock 
between programmes completed but not yet transmitted and 
programmes in the course of production is based on total costs to date 
and the contractual cost per completed episode. 

Direct cost is defined as payments made or due to production 
companies or programme suppliers. 


(f) Income received in advance of related expenditure 

As a result of the above policies, income from the BBC and the 
Department for Digital, Culture, Media and Sport is received in advance 
of all costs being charged to the Statement of Comprehensive Income. 
At the balance sheet date, any income received in advance is transferred 
to the Public Service Fund. As the related costs are charged, there is a 
corresponding transfer of the relevant income from the Public Service 
Fund to the Statement of Comprehensive Income. The Statement of 
Comprehensive Income therefore contains a net transfer to or from the 
Public Service Fund comprising these transfers. 

(g) Investments in joint ventures 

Investments in joint ventures are recognised initially in the consolidated 
statement of financial position at the transaction price and subsequently 
adjusted to reflect the group’s share of total comprehensive income and 
equity of the joint venture, less any impairment. 

(h) Debtors 

Short term and long term debtors are measured at transaction price, 
less any impairment. Loans receivable are measured initially at fair 
value, net of transaction costs, and are measured subsequently at 
amortised cost using the effective interest method, less any impairment. 

(i) Cash and cash equivalents 

Cash is represented by cash in hand and deposits with financial 
institutions repayable without penalty on notice of not more than 24 
hours. Cash equivalents are highly liquid investments that mature in no 
more than three months from the date of acquisition and that are 
readily convertible to known amounts of cash with insignificant risk of 
change in value. 

(j) Financial instruments 

The Authority only enters into basic financial instruments transactions that 
result in the recognition of financial assets and liabilities like trade and other 
accounts receivable and payable, loans from banks and other third parties, 
loans to related parties and investments in non-puttable ordinary shares. 

Debt instruments (other than those wholly repayable or receivable 
within one year), including loans and other accounts receivable and 
payable, are initially measured at present value of the future cash 
flows and subsequently at amortised cost using the effective interest 
method. Debt instruments that are payable or receivable within 
one year, typically trade payables or receivables, are measured, 
initially and subsequently, at the undiscounted amount of the cash 
or other consideration, expected to be paid or received. However if 
the arrangements of a short-term instrument constitute a financing 
transaction, like the payment of a trade debt deferred beyond normal 
business terms or financed at a rate of interest that is not a market 
rate or in case of an out-right short-term loan not at market rate, the 
financial asset or liability is measured, initially, at the present value of 
the future cash flow discounted at a market rate of interest for a similar 
debt instrument and subsequently at amortised cost. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


141 














Mae asedau ariannol sy’n cael eu mesur ar gost a chost wedi’i hamorteiddio 
yn cael eu hasesu ar ddiwedd pob cyfnod adrodd am dystiolaeth wrthrychol 
o leihad mewn gwerth. Os canfyddir tystiolaeth wrthrychol o leihad 
mewn gwerth, cydnabyddir colled mewn gwerth yn y Datganiad o Incwm 
Cynhwysfawr. 

Ar gyfer asedau ariannol sy'n cael eu mesur ar gost wedi'i hamorteiddio, 
caiff y golled mewn gwerth ei mesur fel y gwahaniaeth rhwng swm 
cario ased a gwerth presennol y llifoedd arian parod amcangyfrifedig 
wedi'i ddisgowntio ar gyfradd Hog weithredol gwreiddiol yr ased. 

Os oes cyfradd Hog newidiol i ased ariannol, y gyfradd ddisgownt ar 
gyfer mesur unrhyw golled mewn gwerth yw’r gyfradd Nog weithredol 
gyfredol a bennir o dan y cytundeb. 

Ar gyfer asedau ariannol a fesurir ar gost llai colled mewn gwerth, caiff 
y golled mewn gwerth ei mesur fel y gwahaniaeth rhwng swm cario 
ased ac amcangyfrif gorau sy’n frasamcan o'r swm y byddai’r Awdurdod 
yn ei dderbyn am yr ased pe bai'n cael ei werthu ar ddyddiad y Fantolen. 

Mae asedau a rhwymedigaethau ariannol yn cael eu gwrthbwyso a’r 
swm net yn cael ei gofnodi yn y Fantolen pan fydd hawl y gellir eu 
gorfodi i wrthbwyso’r symiau cydnabyddedig a bod bwriad i setlo ar sail 
net neu i realeiddio’r ased a setlo’r rhwymedigaeth yr un pryd. 

(ng) Credydwyr 

Mae credydwyr tymor byr a hir dymor yn cael eu mesur ar bris 
y trafodiad. Mae rhwymedigaethau ariannol eraill, gan gynnwys 
benthyciadau banc, yn cael eu mesur yn y lie cyntaf ar werth teg, heb 
gynnwys costau trafodion, a chant eu mesur ar 61 hynny ar gost wedi’i 
hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull llog gweithredol. 

(h) Buddsoddiadau ased sefydlog 

Cyfrifir buddsoddiadau yn 61 yr hyn a dalwyd amdanynt llai unrhyw 
symiau sydd wedi’u dileu. 

(i) Asedau sefydlog diriaethol 

Cyfrifir asedau sefydlog diriaethol yn 61 yr hyn a dalwyd amdanynt 
ynghyd ag unrhyw gostau prynu perthnasol, llai dibrisiant. Caiff dibrisiant 
ei gyfrif er mwyn dileu cost yr ased sefydlog diriaethol llai gweddill ei 
werth yn gyfartal dros y cyfnod yr amcangyfrifir y caiff ei ddefnyddio. 
Mae’r prif gyfraddau a ddefnyddir i’r diben hwn fel a ganlyn: 

Offer a chyfarpar 20% 

Adeiladau rhyddfraint dros 40 mlynedd 

Caiff gwelliannau i adeiladau ar brydles fer eu dileu’n gyfartal dros 
gyfnod y brydles. Ni ddibrisir tir rhyddfraint. 

(j) Asedau anniriaethol - Ffi hawliau 

Cydnabyddir asedau anniriaethol yn 61 eu cost i ddechrau. Ar 61 iddynt gael 
eu cydnabod, o dan y model cost, mesurir asedau anniriaethol yn 61 eu cost 
llai unrhyw amorteiddio sydd wedi cronni ac unrhyw golledion o ran lleihad 
mewn gwerth sydd wedi cronni. Codir amorteiddio ar sail llinell syth dros 
oes ddefnyddiol amcangyfrifedig yr ased anniriaethol, sef deng mlynedd. 

(I) Cyfraniadau pensiwn 
Cynllun budd diffiniedig 

Mae cynllun buddion wedi’u diffinio wedi nodi’r buddion pensiwn y 
bydd y gweithiwr yn eu cael pan fydd yn ymddeol. Mae’r buddion 
pensiwn hyn yn ddibynnol ar sawl elfen fel rheol. Bydd yr elfennau hyn 
yn cynnwys oedran, hyd gwasanaeth, a chydnabyddiaeth ariannol, ond 
nid dim ond y rhain o reidrwydd. Ystyr cynllun buddion wedi’u diffinio 
yw cynllun pensiwn nad yw’n gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio. 

Defnyddir y dull rhagamcanu unedau i gyfrifo’r rhwymedigaeth buddion 
wedi’u diffinio. Mae’r Awdurdod yn talu am wasanaeth actiwariaid 
annibynnol i gyfrifo’r rhwymedigaeth bob blwyddyn. Pennir y gwerth 
presennol drwy ddisgowntio’r hyn a amcangyfrifwyd ynghylch taliadau’r 
dyfodol. Gwneir hyn drwy ddefnyddio’r arenillion yn y farchnad ar gyfer 
bondiau corfforaethol o safon y maent yn rhai sterling ac y mae eu 
cyfnod yn lied debyg i’r cyfnod amcangyfrif ar gyfer taliadau’r dyfodol 
Cy gyfradd ddisgowntio’). 


Mesurir gwerth teg asedau’r cynlluniau yn unol a hierarchaeth gwerth 
teg FRS 102 ac yn unol a pholisi’r Awdurdod ynghylch asedau tebyg 
sydd ganddo. Mae hyn yn cynnwys defnyddio technegau prisio priodol. 

Dan incwm cynhwysfawr arall y credydir/debydir yr enillion a’r colledion 
actiwaraidd a ddeillia o addasiadau ar sail profiad ac o newid tybiaethau 
actiwaraidd. Mae’r symiau hyn ynghyd a’r adenillion ar asedau ‘eiddo 
parod’, ar 61 tynnu’r symiau a gynhwysir yn y Nog net, yn cael eu 
datgelu dan enillion actiwaraidd ar asedau a rhwymedigaethau’r cynllun 
pensiwn. 

Cynllun cyfraniadau diffiniedig 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio. Mae 
cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio yn gynllun pensiwn lie mae’r Awdurdod yn 
talu cyfraniadau penodedig i mewn i endid ar wahan. Ar 61 talu’r cyfraniadau, 
nid yw’r Awdurdod dan ragor o rwymedigaethau talu. 

Pan fydd y cyfraniadau'n daladwy, fe’u cydnabyddir yn gost yn y Datganiad o 
Incwm Cynhwysfawr. Mae’r symiau nas talwyd i’w gweld yn groniadau, ar ffurf 
rhwymedigaeth, yn y Mantolen 

(II) Asedau wedi eu prydlesu 

Caiff rhenti sydd yn daladwy o dan brydlesi gweithredol eu cynnwys yn 
gyfartal dros gyfnod y brydles drwy’r datganiad o incwm cynhwysfawr. 

(m) Trethiant 

Y dreth gyfredol a gynhwysir yng nghostau treth y flwyddyn. 
Cydnabyddir y dreth yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr. Ond 
bydd cost a briodolir i eitem incwm a threuliau a gydnabyddir dan 
incwm cynhwysfawr arall neu gost a briodolir i eitem a gydnabyddir 
yn uniongyrchol yn yr ecwiti yn cael ei chydnabod hefyd yn yr incwm 
cynhwysfawr arall neu’n uniongyrchol yn yr ecwiti. 

Cyfrifir y gost treth incwm gyfredol ar sail y cyfraddau treth a’r deddfau 
a fydd wedi dod i rym erbyn y dyddiad adrodd, neu y gwyddys i bob 
diben y dont i rym maes o law, yn y gwledydd He mae’r Awdurdod yn 
gweithredu ac yn creu incwm. 

Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na chodir unrhyw dreth ar 
symiau a dderbynia S4C oddi wrth yr Adran dros Ddigidol, Diwyliiant, 
Cyfryngau a Chwaraeon a’r BBC. 

Codir treth gorfforaeth ar elw sy’n cael ei gynhyrchu gan is-ymgymeriadau. 

(n) Arian tramor 

Cynhwysir asedau a rhwymedigaethau mewn arian tramor yn 61 y 
gyfradd gyfnewid ar ddyddiad y fantolen. Cynhwysir trafodion yn 61 y 
gyfradd gyfnewid ar y dyddiad mae’n digwydd. Mae gwahaniaethau 
cyfnewid sy’n codi o werthiannau tramor a chyfnewid arian 
yn cael eu dangos yn y datganiad o incwm cynhwysfawr. 

(o) Buddsoddiadau asedau cyfredol 

Caiff buddsoddiadau asedau cyfredol eu cofnodi yn 61 yr hyn a dalwyd 
amdanynt i ddechrau, yna cant eu hailbrisio yn unol a’u gwerth ar y 
farchnad agored ar ddiwedd pob blwyddyn. Caiff unrhyw elw neu 
golled heb ei wireddu sy’n codi o ganlyniad i’r buddsoddiadau, ei 
gydnabod yn uniongyrchol mewn ecwiti, trwy gyfrwng datganiad 
cyfanswm yr enillion a cholledion cydnabyddedig. 

(p) Eitemau eithriadol 

Ystyr eitemau eithriadol yw trafodion sy’n rhan o weithgareddau arferol 
yr Awdurdod ond a gyflwynir ar wahan oherwydd eu maint neu eu nifer. 


142 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Financial assets that are measured at cost and amortised cost are 
assessed at the end of each reporting period for objective evidence of 
impairment. If objective evidence of impairment is found, an impairment 
loss is recognised in the Statement of Comprehensive Income. 

For financial assets measured at amortised cost, the impairment loss is 
measured as the difference between an asset’s carrying amount and the 
present value of estimated cash flows discounted at the asset's original 
effective interest rate. If a financial asset has a variable interest rate, the 
discount rate for measuring any impairment loss is the current effective 
interest rate determined under the contract. 

For financial assets measured at cost less impairment, the impairment 
loss is measured as the difference between an asset’s carrying amount 
and best estimate, which is an approximation of the amount that the 
Authority would receive for the asset if it were to be sold at the Balance 
Sheet date. 

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported 
in the Balance Sheet when there is an enforceable right to set off the 
recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or 
to realise the asset and settle the liability simultaneously. 

(k) Creditors 

Short term and long term creditors are measured at the transaction 
price. Other financial liabilities, including bank loans, are measured 
initially at fair value, net of transaction costs, and are measured 
subsequently at amortised cost using the effective interest method. 

(l) Fixed asset investments 

Investments are included at cost less amounts written off. 

(m) Tangible fixed assets 

Tangible fixed assets are stated at cost, together with any incidental 
expenses of acquisition, less depreciation. Depreciation is calculated so 
as to write off the cost of the asset less its residual value on a straight 
line basis over its estimated useful life. The principal annual rates used 
for this purpose are as follows: 

Plant and equipment 20% 

Freehold buildings over 40 years 

Improvements to short leasehold buildings are amortised on a straight line 
basis over the remaining period of the lease. Freehold land is not depreciated. 

(n) Intangible assets - Rights fee 

Management exercise judgement to determine the useful economic life of 
intangible assets. The carrying value of the intangible assets are assessed 
for potential impairment annually. The intangible assets are amortised on 
a straight line basis over the estimated economic useful life of ten years. 

(o) Pension contributions 
Defined benefit scheme 

A defined benefit plan defines the pension benefit that the employee will 
receive on retirement, usually dependent upon several factors including 
but not limited to age, length of service and remuneration. A defined 
benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. 

The defined benefit obligation is calculated using the projected unit 
credit method. The Authority engages independent actuaries to 
calculate the obligation annually. The present value is determined by 
discounting the estimated future payments using market yields on high 
quality corporate bonds that are denominated in sterling and that have 
terms approximating to the estimated period of the future payments 
(‘discounted rate’). 


The fair value of plans assets is measured in accordance with the 
FRS 102 fair value hierarchy and in accordance with the Authority's 
policy for similarly held assets. This includes the use of appropriate 
valuation techniques. 

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and 
changes in actuarial assumptions are charged or credited to other 
comprehensive income. These amounts together with the return on 
plan assets, less amounts included in net interest, are disclosed as 
actuarial gain on the pension scheme assets and liabilities. 

Defined contribution scheme 

The Authority operates a defined contribution plan. A defined 
contribution plan is a pension plan under which the Authority pays 
fixed contributions into a separate entity. Once the contributions have 
been paid the Authority has no further payment obligations. 

The contributions are recognised as an expense in the Statement of 
Comprehensive Income when they fall due. Amounts not paid are 
shown in accruals as a liability in the Balance Sheet. 

(p) Leased assets 

Operating lease rentals are charged to the Statement of Comprehensive 
Income on a straight line basis over the lease term. 

(q) Taxation 

The tax expense for the year comprises current tax. Tax is recognised 
in the Statement of Comprehensive Income, except that a charge 
attributable to an item of income and expense recognised as other 
comprehensive income or to an item recognised directly in equity is 
also recognised in other comprehensive income or directly in equity 
respectively. 

The current income tax charge is calculated on the basis of tax rates 
and laws that have been enacted or substantively enacted by the 
reporting date in the countries where the Authority operates and 
generates income. 

The Statement of Accounts is prepared on the basis that taxation is not 
levied in relation to amounts received by S4C from the Department for 
Digital, Culture, Media and Sport and the BBC. 

Profits generated by subsidiary undertakings are subject to corporation tax. 

(r) Foreign currencies 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are 
translated at the rates of exchange ruling at the balance sheet date. 
Transactions are translated at the rate ruling at the date of the 
transaction. Exchange differences arising on translation and transactions 
in foreign currencies are dealt with through the statement of 
comprehensive income. 

(s) Current asset investments 

Current asset investments are initially recorded at cost and are revalued 
to their open market value at each year end. Any unrealised gain or loss 
arising on the investments shall be recognised directly in equity, 
through the income statement. 

(t) Exceptional items 

Exceptional items are transactions that fall within the ordinary activities 
of the Authority but are presented separately due to their size or 
incidence. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


143 









2. Dyfarniadau wrth gymhwyso polisi'au cyfrifyddu a ffynonellau allweddol ansicrwydd amcangyfrif 


Wrth baratoi’r datganiadau ariannol rhaid i reolwyr wneud dyfarniadau 
ac amcangyfrifon arwyddocaol. Mae’r eitemau yn y datganiadau 
ariannol lie mae’r dyfarniadau a’r amcangyfrifon hyn wedi'u gwneud yn 
cynnwys: 

Lleihad mewn gwerth buddsoddiadau asedau sefydlog 

Mae gwerth cario’r buddsoddiadau strategol yn cael eu hasesu am 
leihad posibl mewn gwerth gan ddefnyddio model llif arian wedi’i 
ddisgowntio a gymeradwywyd gan y rheolwyr. Lie nad yw rhagolygon 
ffurfiol ar gael, mae technegau prisio cyffredin eraill yn cael eu 
defnyddio yn y model lleihad mewn gwerth. 

Lleihad mewn gwerth buddsoddiadau cyd-gynhyrchu a 
buddsoddiadau digidol 

Mae gwerth cario’r buddsoddiadau cyd-gynhyrchu a’r buddsoddiadau 
digidol yn cael eu hasesu am leihad mewn gwerth gan ddefnyddio 
amcanestyniadau llif arian ar sail rhagolygon ariannol ar gyfer y ddwy 
flynedd nesaf wedi’u cymeradwyo gan y rheolwyr. 

Dibrisiant 

Mae rheolwyr yn arfer eu barn er mwyn pennu bywydau defnyddiol a 
gwerthoedd gweddilliol asedau sefydlog diriaethol. Mae’r asedau yn 
cael eu dibrisio i lawr i’w gwerthoedd gweddilliol dros eu bywydau 
defnyddiol amcangyfrifedig. 


Asedau anniriaethol 

Mae’r rheolwyr yn arfer eu barn i bennu bywydau economaidd 
ddefnyddiol asedau anniriaethol. Asesir gwerth cario’r asedau 
anniriaethol o ran lleihad posibl yn flynyddol. 

Stoc 

Mae costau uniongyrchol yr eir iddynt wrth gomisiynu neu brynu 
rhaglenni i’r gwasanaeth cyhoeddus sydd heb eu darlledu yn cael eu 
cario ymlaen fel stoc, ar 61 darparu ar gyfer gwariant ar ddeunydd nad 
yw’n debygol o gael ei ddarlledu. 

Cynllun budd diffiniedig 

Mae’r costau pensiwn a godir ar y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr 
wedi’u seilio ar y dulliau a damcaniaethau actiwaraidd sydd a’r amcan 
o wasgaru’r costau pensiwn disgwyliedig dros fywydau gwasanaethol y 
gweithwyr yn y Cynllun, er mwyn sicrhau bod y gost pensiwn reolaidd 
yn cynrychioli canran sylweddol llyfn o’r gyflogres bensiynadwy 
gyfredol a'r dyfodol disgwyliedig. Mae amrywiaethau o'r gost reolaidd 
wedi’u gwasgaru dros weddill cyfartaledd bywydau gwasanaethol 
gweithwyr cyfredol yn y cynllun. 

Yn absenoldeb unrhyw gytundeb i dalu ad-daliad i'r Awdurdod ac 
oherwydd bod y Cynllun wedi’i gau bellach i groniad gwasanaeth yn y 
dyfodol, mae gwarged y Cynllun ar 31 Mawrth 2018 wedi’i gyfyngu ym 
Mantolen yr Awdurdod i ddim. 


144 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


2. Judgements in applying accounting policies and key sources of estimation uncertainty 


Preparation of the financial statements requires management to 
make significant judgements and estimates. The items in the financial 
statements where these judgements and estimates have been made 
include: 

Impairment of fixed asset investments 

The carrying value of the strategic investments are assessed for 
potential impairment using a discounted cash flow model approved by 
management. Where formal forecasts are not available, other 
commonly used valuation techniques are used in the impairment model. 

Impairment of co-production and digital investments 

The carrying value of the co-production and digital investments are 
assessed for impairment using cash flow projections based on financial 
forecasts for the next two years approved by management. 

Depreciation 

Management exercise judgement to determine useful lives and residual 
values of tangible fixed assets. The assets are depreciated down to their 
residual values over their estimated useful lives. 


Intangible assets 

Management exercise judgement to determine the useful economic life 
of intangible assets. The carrying value of the intangible assets are 
assessed for potential impairment annually. 

Stock 

Direct costs incurred in the commissioning or purchase of public service 
programmes as yet untransmitted are carried forward as stock, after 
providing for expenditure on material which is unlikely to be transmitted. 

Defined benefit scheme 

The pension costs charged against the Statement of Comprehensive 
Income are based on the actuarial methods and assumptions designed to 
spread the anticipated pension costs over the service lives of the 
employees in the plan, so as to ensure that the regular pension cost 
represents a substantially level percentage of the current and expected 
future pensionable payroll. Variations from regular cost are spread over the 
average remaining service lives of current employees in the scheme. 

In the absence of any agreement to pay a refund to the Authority and 
because the Plan is now closed to future service accrual, the Plan’s surplus 
at 31 March 2018 is restricted in the Authority’s Balance Sheet to nil. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


145 










3. Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus a throsiant y Gronfa Gyffredinol 


Gwybodaeth rannol - dosbarthu busnes 

Derbynnir incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus er mwyn i’r Awdurdod gyflawni ei gyfrifoldebau gwasanaeth cyhoeddus (o fewn ystyr Adran 207 
Deddf Cyfathrebiadau 2003). Mae trosiant y Gronfa Gyffredinol yn cynrychioli'r incwm a grewyd gan weithgareddau masnachol a gweithgareddau 
nad ydynt yn rhan o’r gwasanaeth cyhoeddus fel y cantiateir o dan Adran 206 Deddf Cyfathrebiadau 2003 a’r darpariaethau trawsnewidiol ym 
mharagraff 27 Atodlen 18 Deddf Cyfathrebiadau 2003. 

Pan dderbynnir yr incwm o Ffi’r Drwydded a’r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon caiff ei gredydu i’r Datganiad Cyfun o 
Incwm Cynhwysfawr. Mae’r incwm arall, sydd yn cynnwys incwm o werthu amser hysbysebu, hawliau mewn rhaglenni teledu, nawdd, marsiandi'o, 
cyhoeddi a gweithgareddau buddsoddi, yn cael ei gydnabod yn y Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr ar sail croniadau. 



2017/18 

2016/17 


£000 £000 

£000 £000 

Incwm Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 



Incwm a dderbyniwyd oddi wrth Ffi’r Drwydded 

74,850 

74,500 

Incwm a dderbyniwyd oddi wrth DCMS 

6,408 

6,762 

Incwm arall 

170 

193 


81,428 

81,455 

Trosiant y Gronfa Gyffredinol 



Gwerthiant rhaglenni a hysbysebu 

1,890 

1,636 

Cyhoeddi a marsiandi'o 

3 

- 

Eraill 

509 

572 


2,402 

2,208 

Trosiant y grwp 

83,830 

83,663 

Ceir isod ddadansoddiad o drosiant y Gronfa Gyffredinol yn 61 marchnad 



ddaearyddol: 




2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Y Deyrnas Unedig 

2,248 

2,122 

Gweddiil Ewrop 

13 

25 

Unol Daleithiau America 

126 

21 

Gweddiil y Byd 

15 

40 


2,402 

2,208 

(Colled)/elw gweithredol 



Y (colled)/elw gweithredol yw (diffyg)/gwarged y Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus a’r (colled)/elw o’r gweithgareddau masnachol cyn unrhyw incwm 

buddsoddi, Hog a threth. 



Dangosir dadansoddiad o (colled)/elw gweithredol yr Awdurdod fesul gweithgarwch isod: 



2017/18 

2016/17 


£000 £000 

£000 £000 

Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 



Gweithgareddau Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

(254) 

193 


(254) 

193 

Cronfa Gyffredinol 



Gwerthiant rhaglenni a hysbysebu 

465 

375 

Cyhoeddi a marsiandi'o 

51 

18 

Gweithgareddau eraill 

(674) 

(445) 


(158) 

(52) 


(412) 

141 


Mae’r gweithgareddau eraill yn cynnwys darparu gwasanaethau rheoli i is-gwmni'au masnachol gan S4C Masnachol Cyf. a’r ddarpariaeth o 
wasanaethau darlledu digidol gan S4C2 Cyf. 


146 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


3. Public Service Fund income and General Fund turnover 


Segmental information - classes of business 

Public Service Fund income is received in order that the Authority may fulfil its public service responsibilities (within the meaning of Section 207 of 
the Communications Act 2003). General Fund turnover represents the income generated from commercial and other non-public service activities 
as permitted under Section 206 of the Communications Act 2003 and the transitional provisions contained in paragraph 27 of Schedule 18 to the 
Communications Act 2003. 


The income from the Licence Fee and the Department for Digital, Culture, Media and Sport is credited to the Consolidated Statement of 
Comprehensive Income when it is received. Other income, which includes income from sales of airtime, rights in television programmes, sponsorship, 
merchandising, publishing and investment activities, is recognised in the Consolidated Statement of Comprehensive Income on an accruals basis. 



2017/18 

2016/17 


£000 £000 

£000 £000 

Public Service Fund income 



Income received from the Licence Fee 

74,850 

74,500 

Income received from DCMS 

6,408 

6,762 

Other income 

170 

193 


81,428 

81,455 

General Fund turnover 



Programme and airtime sales 

1,890 

1,636 

Publishing and merchandising 

3 

- 

Other 

509 

572 


2,402 

2,208 

Group turnover 

83,830 

83,663 

An analysis of General Fund turnover by geographical market is given below: 




2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

United Kingdom 

2,248 

2,122 

The rest of Europe 

13 

25 

United States of America 

126 

21 

Rest of the World 

15 

40 


2,402 

2,208 

Operating (loss)/profit 



Operating (loss)/profit is the Public Service Fund (deficit)/surplus and the (loss)/profit from commercial activities before investment income, 

interest and tax. 



An analysis of the operating (loss)/profit of the Authority by activity is given below: 



2017/18 

2016/17 


£000 £000 

£000 £000 

Public Service Fund 



Public Service Fund activities 

(254) 

193 


(254) 

193 

General Fund 



Programme and airtime sales 

465 

375 

Publishing and merchandising 

51 

18 

Other activities 

(674) 

(445) 


(158) 

(52) 


(412) 

141 


Other activities include the provision of management services to commercial subsidiaries by S4C Masnachol Cyf. and the provision of digital 
broadcasting services by S4C2 Cyf. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


147 





















































Asedau net 



Asedau net yr Awdurdod yw cyfanswm yr asedau llai cyfanswm y rhwymedigaethau. 



2017/18 

2016/17 


£000 £000 

£000 £000 

Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 



Gweithgareddau Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

16,571 

16,351 


16,571 

16,351 

Cronfa Gyffredinol 



Gwerthiant rhaglenni a hysbysebu 

86 

4 

Cyhoeddi a marsiandi'o 

6 

- 

Gweinyddiaeth 

138 

14 

Gweithgareddau eraill 

16,570 

21,967 


16,800 

21,985 


33,371 

38,336 

14. (Colled)/elw gweithredol 


Y (colled)/elw gweithredol yw gwarged/(diffyg) y Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus a’r (colled)/elw o'r gweithgareddau masnachol cyn unrhyw 
incwm buddsoddi, Hog a threth. 


Nodir y (colled)/elw gweithredol ar 61: 

2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Cost y gwasanaeth rhaglenni 



Dibrisiant ac amorteiddio 

197 

190 

Costau staffio 

5,290 

5,738 

Teithio a chynhaliaeth 

113 

97 

Costau gweithredu a gweinyddu 



Costau staffio 

2,063 

1,916 

Dibrisiant ac amorteiddio 

258 

255 

Taliadau i’r archwilwyr 



Gwasanaethau archwiiio 

59 

65 

Gwasanaethau eraill 

10 

11 

Costau gweinyddu eraill 

1,679 

1,806 

Taliadau prydlesi gweithredol 



Tir ac adeiladau 

32 

36 

Teithio a chynhaliaeth 

53 

59 


4,154 

4,148 

Mae’r dadansoddiad o gostau gweithredu a gweinyddu fel a ganlyn: 

2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Costau Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

3,644 

3,653 

Costau’r Gronfa Gyffredinol 

510 

495 


4,154 

4,148 


148 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Net assets 



The net assets of the Authority is the total assets less total liabilities. 




2017/18 

2016/17 


£000 £000 

£000 £000 

Public Service Fund 



Public Service Fund activities 

16,571 

16,351 


16,571 

16,351 

General Fund 



Programme and airtime sales 

86 

4 

Publishing and merchandising 

6 

- 

Administration 

138 

14 

Other trading activities 

16,570 

21,967 


16,800 

21,985 


33,371 

38,336 

4. Operating (loss)/profit 


Operating (loss)/profit is the Public Service Fund surplus/(deficit) and the (loss)/profit from commercial activities before investment 
income, interest and tax. 


Operating (loss)/profit is stated after: 

2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Cost of programme service 



Depreciation and amortisation 

197 

190 

Staff costs 

5,290 

5,738 

Travel and subsistence 

113 

97 

Operational and administrative costs 



Staff costs 

2,063 

1,916 

Depreciation and amortisation 

258 

255 

Auditors’ remuneration 



Audit services 

59 

65 

Other services 

10 

11 

Other administrative costs 

1,679 

1,806 

Operating lease costs 



Land and buildings 

32 

36 

Travel and subsistence 

53 

59 


4,154 

4,148 

The operational and administrative costs can be analysed as follows: 

2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Public Service Fund costs 

3,644 

3,653 

General Fund costs 

510 

495 


4,154 

4,148 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


149 




















































5. Eitemau Eithriadol 



2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Lleihad mewn gwerth buddsoddiadau asedau sefydlog 

821 

£ 

Lleihad mewn gwerth asedau sefydlog anniriaethol 

564 

- 

Dileu dyledwyr eraill 

2,634 

- 


4,019 

- 


0 ran dileu'r hyn sy'n ddyledus gan eraill, fe gynhwysir cyllid adenilladwy a roddodd S4C Digital Media Limited i Loteri Cymru, a lansiwyd ym mis 
Ebrill y llynedd. Buddsoddodd S4C Digital Media Limited yn y Loteri, a hynny ar ffurf ffioedd hawliau teledu (£660,505) a chyllid adenilladwy 
£2,609,410). Fodd bynnag, aeth Loteri Cymru i ddwylo’r gweinyddwyr ym mis Ebrill eleni ac ni ddisgwylir unrhyw ad-daliadau o bwys o broses 
gweinyddu'r cwmni. 

Mae'r balans sy'n weddili yn ymwneud a £25,000 o gyllid adenilladwy a roddwyd yn ystod y flwyddyn. 


6. Aelodau a swyddogion cyflogedig 


Mae cyfanswm cydnabyddiaeth swyddogion cyflogedig 
yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 

2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Cyflogau gros 

5,791 

6,005 

Cyfraniadau YG y cyflogwr 

620 

608 

Cyfraniadau pensiwn 

948 

1,051 


7,359 

7,664 


Mae deg o daliadau a wnaed o dan y cynllun dileu swydd wedi’u cynnwys yn nhal cyflogeion 2016/17, gwerth £0.380m (2017/18 £dim). Mae'r 
cyfraniadau pensiwn yn cynnwys cyfraniadau’r cyflogwr. Nid oedd gan S4C unrhyw drefniadau na ymddangosodd ar y gyflogres fel y'i diffiniwyd gan 
ganllawiau’r Trysorlys parthed trefniadau treth ar gyfer penodiadau cyhoeddus uwch. 


Yn ystod y flwyddyn cyflogwyd ar gyfartaledd yn y meysydd canlynol: 



Rhif 

2017/18 

Rhif 

Rhif 

2016/17 

Rhif 


Dynion 

Menywod 

Dynion 

Menywod 

Comisiynu 

6 

11 

5 

11 

Darlledu a Dosbarthu 

24 

22 

28 

19 

Cyfathrebu 

13 

13 

12 

13 

Cyllid, Gweinyddiaeth ac Adnoddau Dynol 

3 

10 

4 

10 

Materion Busnes 

2 

5 

2 

6 

Corfforaethol a Pholisi Masnachol 

6 

10 

7 

10 


54 

71 

58 

69 

Prosiect Archif tymor penodol 

4 

2 

2 

1 


58 

73 

60 

70 


Cyfanswm teithio a chynhaliaeth a dalwyd i swyddogion cyflogedig yn ystod y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 2018 oedd £142,999 
(cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £133,105). 


150 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


5. Exceptional items 



2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Impairment of fixed asset investments 

821 

- 

Impairment of intangible assets 

564 

- 

Write off other debtors 

2,634 

- 


4,019 

- 


Included in the write-off of other debtors is recoupable finance provided by S4C Digital Media Limited to Loteri Cymru, which was launched in 
April last year. S4C Digital Media Limited invested in the Loteri, in the form of TV rights fees (£660,505) and recoupable finance (£2,609,410). 
Loteri Cymru went into administration in April this year and no material recoveries from the administration are expected. 

The remaining balance relates to £25,000 recoupable finance issued during the year. 


6. Members and employees 


Total employee remuneration during the year comprised: 

2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Gross salaries 

5,791 

6,005 

Employer’s NI contributions 

620 

608 

Pension contributions 

948 

1,051 


7,359 

7,664 


Included in 2016/17 employee remuneration are ten payments made under the redundancy scheme totalling £0.380m (2017/18 £nil). Pension 
contributions include employer's contributions. S4C had no 'off payroll’ engagements that fall within the criteria set out in HMT guidance with 
regards to tax arrangements of senior public appointee. 


The average number of employees during the year was as follows: 



Number 

2017/18 

Number 

Number 

2016/17 

Number 


Male 

Female 

Male 

Female 

Commissioning 

6 

11 

5 

11 

Broadcast and Distribution 

24 

22 

28 

19 

Communications 

13 

13 

12 

13 

Finance, Administration and Human Resources 

3 

10 

4 

10 

Business Affairs 

2 

5 

2 

6 

Corporate and Commercial Policy 

6 

10 

7 

10 


54 

71 

58 

69 

Fixed term Archive Project 

4 

2 

2 

1 


58 

73 

60 

70 


Total travel and subsistence reimbursed to employees during the period ending 31 March 2018 was £142,999 (period to 31 March 2017 - £133,105). 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


151 


















































Cydnabyddiaeth yr aelodau 

Dangosir taliadau i aelodau’r Awdurdod am y flwyddyn isod: 

2017/18 

£000 

Cyfanswm y taliadau 88 

Dangosir taliadau i aelodau’r Awdurdod am y flwyddyn isod: 


Carol Bell 
John Davies 
Hugh Hesketh Evans 
Guto Harri 
Huw Jones 
Sian Lewis 
Elan Closs Stephens 
Marian Wyn Jones 

Ymddeolodd Carol Bell ym mis Medi 2016. 

Ymddeolodd Marian Wyn Jones ym mis Tachwedd 2016. 

Dewisodd Guto Harri beidio a chael tal am ei wasanaethau fel aelod o Awdurdod S4C o fis Chwefror 2016 tan Rhagfyr 2017. 

Yn ystod y cyfnod, hawliodd aelodau'r Awdurdod y treuliau canlynol wrth gyflawni eu dyletswyddau: 


2017/18 

£ 

9,650 

9,650 

2,413 

47,133 

9,650 

9,114 


2016/17 

£000 

96 


2016/17 

£ 

4,825 

9,650 

9,650 

47,133 

9,650 

9,650 

5,817 


Treuliau aelodau’r Awdurdod 

Teithio 

Llety a 

Lletygarwch 

2017/18 

2016/17 


£ 

Chynhaliaeth 

£ 

£ 

£ 

£ 

Carol Bell 

105 

2 

- 

107 

529 

John Davies 

848 

133 

- 

981 

1,805 

Aled Eirug 

- 

- 

1 

- 

7 

Hugh Hesketh Evans 

829 

467 

« 

1,296 

1,699 

Guto Harri 

544 

130 

- 

674 

295 

Huw Jones 

4,851 

3,457 

196 

8,504 

8,542 

Sian Lewis 

87 

9 

* 

87 

- 

Elan Closs Stephens 

295 

750 

* 

1,045 

1,856 

Marian Wyn Jones 

- 

- 

- 

- 

2,346 

Cyfanswm 

7,559 

4,939 

196 

12,694 

17,079 


152 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Members’ remuneration 

Total remuneration of the Authority members for the period was as follows: 


Total remuneration 


2017/18 2016/17 

£000 £000 

88 96 


The remuneration of the Authority members during the year is shown below: 

2016/17 
£ 

4,825 
9,650 
9,650 

47,133 
9,650 
9,650 
5,817 


Carol Bell 

- 

John Davies 

9,650 

Hugh Hesketh Evans 

9,650 

Guto Harri 

2,413 

Huw Jones 

47,133 

Sian Lewis 

9,650 

Elan Closs Stephens 

9,114 

Marian Wyn Jones 

- 


Carol Bell retired in September 2016. 

Marian Wyn Jones retired in November 2016. 

Guto Harri chose not to receive remuneration for his services as a member of the S4C Authority from February 2016 to December 2017. 


During the period, the Authority members incurred the following expenses in the performance of their duties: 


Authority members’ expenses 

Travel 

Accommodation 

Hospitality 

2017/18 

2016/17 


£ 

& Subsistence 

£ 

£ 

£ 

£ 

Carol Bell 

105 

2 


107 

529 

John Davies 

848 

133 

- 

981 

1,805 

Aled Eirug 

- 

- 

- 

- 

7 

Hugh Hesketh Evans 

829 

467 

1 

1,296 

1,699 

Guto Harri 

544 

130 

« 

674 

295 

Huw Jones 

4,851 

3,457 

196 

8,504 

8,542 

Sian Lewis 

87 

- 

| g 

87 

- 

Elan Closs Stephens 

295 

750 

■ 1 

1,045 

1,856 

Marian Wyn Jones 

- 

- 

- 

- 

2,346 

Total 

7,559 

4,939 

196 

12,694 

17,079 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


153 





























Cydnabyddiaeth y Ttm Rheoli 

Dangosir taliadau i aelodau’r Tim Rheoli yn ystod y cyfnod isod: 


2017/18 2016/17 

Cyflogau gros Cyfanswm 

£000 £000 

Owen Evans 74 

Rachel Evans - 40 

Ian Jones 187 149 

Elin Morris 97 97 

Amanda Rees 100 50 

Dafydd Rhys - 49 

Gwyn Williams 75 70 


Penodwyd Owen Evans fel Prif Weithredwr ym mis Hydref 2017, 

Ian Jones oedd y Prif Weithredwr tan fis Medi 2017. Roedd yn ofynnol iddo ymgymryd a chyfnod trosglwyddo cytundebol tan 31 Rhagfyr 2017. 
Mae’r cyflog gros uchod yn cynnwys yr holi daliadau a wnaed yn unol a’i gontract cyflogaeth. 

Penodwyd Amanda Rees fel aelod o'r Tim Rheoli ym mis Hydref 2016. 

Peidiodd Dafydd Rhys a bod yn aelod o’r Tim Rheoli ym mis Hydref 2016. 

Peidiodd Rachel Evans a bod yn aelod o’r Tim Rheoli ym mis Tachwedd 2016. 


Yn ystod y cyfnod, hawliodd aelodau’r Tim Rheoli y treuliau canlynol wrth gyflawni eu dyletswyddau: 


Treuliau aelodau’r TTm Rheoli 

Teithio 

Llety a 
Chynhaliaeth 

Lletygarwch 

2017/18 

2016/17 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Owen Evans 

4,585 

3,810 

770 

9,165 

- 

Rachel Evans 

- 

- 

/-*, i 

- 

1,741 

Ian Jones 

2,425 

1,880 

327 

4,632 

15,047 

Elin Morris 

878 

242 

- 

1,120 

849 

Amanda Rees 

4,320 

2,240 

376 

6,936 

2,909 

Dafydd Rhys 

- 

PP 

- 

- 

2,077 

Gwyn Williams 

2,658 

470 

18 

3,146 

827 

Cyfanswm 

14,866 

8,642 

1,491 

24,999 

23,450 


Cynllun cyfraniadau diffiniedig - cyfraniadau S4C 

2017/18 2016/17 

£000 £000 

Owen Evans 8 

Rachel Evans - 6 

Ian Jones 42 30 

Elin Morris 15 15 

Amanda Rees 16 4 

Dafydd Rhys - 6 

Gwyn Williams 12 11 


Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun cyfraniadau diffiniedig er budd ei weithwyr. Mae S4C yn cynnig yr opsiwn i staff gyfnewid cyflog i’r cynllun 
pensiwn cyfraniadau diffiniedig. Mae’r cyfraniadau pensiwn a restrir yn y tabl uchod yn cynnwys taliadau cyfnewid cyflog yr unigolyn i'r cynllun. 


154 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


Management Team Remuneration 

The remuneration of the Management Team during the period is shown below: 


2017/18 2016/17 

Gross pay Total 

£000 £000 

Owen Evans 74 

Rachel Evans - 40 

Ian Jones 187 149 

Elin Morris 97 97 

Amanda Rees 100 50 

Dafydd Rhys - 49 

Gwyn Williams 75 70 


Owen Evans was appointed as Chief Executive in October 2017. 

Ian Jones was the Chief Executive until September 2017. He was required to undertake a contractual handover period to 31 December 2017. 
The gross pay above includes all payments made in line with his employment contract. 

Amanda Rees was appointed as a member of the Management Team in October 2016. 

Dafydd Rhys ceased to be a member of the Management Team in October 2016. 

Rachel Evans ceased to be a member of the Management Team in November 2016. 


During the period, the Management Team members incurred the following expenses in the performance of their duties: 


Management Team members’ expenses 

Travel 

Accommodation 
& Subsistence 

Hospitality 

2017/18 

2016/17 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Owen Evans 

4,585 

3,810 

770 

9,165 

- 

Rachel Evans 

- 

- 

- 

- 

1,741 

Ian Jones 

2,425 

1,880 

327 

4,632 

15,047 

Elin Morris 

878 

242 

- 

1,120 

849 

Amanda Rees 

4,320 

2,240 

376 

6,936 

2,909 

Dafydd Rhys 

- 

- 

- 

- 

2,077 

Gwyn Williams 

2,658 

470 

18 

3,146 

827 

Total 

14,866 

8,642 

1,491 

24,999 

23,450 

Defined contribution scheme - S4C contributions 










2017/18 

2016/17 





£000 

£000 

Owen Evans 




8 

- 

Rachel Evans 




- 

6 

Ian Jones 




42 

30 

Elin Morris 




15 

15 

Amanda Rees 




16 

4 

Dafydd Rhys 




- 

6 

Gwyn Williams 




12 

11 


The Authority operates a defined contribution scheme for the benefit of its employees. S4C offers the option for staff to exchange salary into the defined 
contribution pension scheme. The pension contributions listed in the table above include the individual’s salary exchange payments into the scheme. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


155 






























7. Llog net 


2017/18 2016/17 

£000 £000 

Llog a dderbynnir - ar adnau tymor byr 88 43 

88 43 


Nid yw llog net yn cynnwys incwm o fuddsoddiadau a dderbyniwyd gan y gronfa fuddsoddi a reolir ar ran yr Awdurdod gan Sarasin and Partners 
LLP. Dangosir incwm buddsoddi ar wahan yn y datganiad o incwm cynhwysfawr. 


8. Trethiant 


Paratowyd y Datganiad Ariannol ar y sail na chodir unrhyw drethiant ar symiau a dderbynia S4C oddi wrth yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, 
Cyfryngau a Chwaraeon a'r BBC. 

2017/18 2016/17 

£000 £000 

Treth gorfforaeth y Deyrnas Unedig ar 19% (2017 - 20%) 

Cymwysiadau i’r tal trethiant am y cyfnodau blaenorol 
Tal trethiant cyfredol am y cyfnod 


2017/18 2016/17 

£000 £000 

(Colled)/elw ar weithgareddau cyffredin cyn trethiant (4,065) 3,282 

(Colled)/elw ar weithgareddau cyffredin wedi’i lluosi a’r gyfradd treth safonol yn y DU o 19% (2017- 20%) (772) 656 

Effeithiau: 

Costau na ellir eu tynnu at ddibenion treth 786 82 

Ased treth gohiriedig heb ei ddarparu 188 194 

Symudiadau ar fuddsoddiadau - (392) 

Trosglwyddo i’r Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus (213) (414) 

Colledion cyfalaf a ddefnyddiwyd (126) 

Gwahaniaeth yng nghyfradd treth gohiriedig 11 

Tal trethiant cyfredol am y cyfnod 


156 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


7. Net interest 



2017/18 

2016/17 


£000 

£000 

Interest receivable - short term deposits 

88 

43 


88 

43 


Net interest does not include investment income received from the investment fund managed on behalf of the Authority by Sarasin and Partners 
LLP. Investment income is shown separately in the consolidated statement of comprehensive income. 


8. Taxation 


The Statement of Accounts is prepared on the basis that taxation is not levied in relation to amounts received by S4C from the Department for 
Digital, Culture, Media and Sport and the BBC. 

2017/18 2016/17 

£000 £000 

United Kingdom corporation tax at 19% (2017 - 20%) 

Adjustment to taxation charge in respect of prior periods 
Current taxation for the period 


2017/18 2016/17 

£000 £000 

(Loss)/profit on ordinary activities before taxation (4,065) 3,282 

(Loss)/profit on ordinary activities multiplied by standard rate of tax in the UK of 19% (2017 - 20%) (772) 656 

Effects of: 

Expenses not deductible for tax purposes 786 82 

Deferred tax asset not provided 188 194 

Movements on investments - (392) 

Transfer to Public Service Fund (213) (414) 

Capital losses utilised (126) 

Difference in deferred tax rate 11 

Current taxation for period 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


157 



































9. Colled sy’n berthnasol i S4C 


Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadau adran 408 Ddeddf Cwmniau 2006 ac nid yw wedi cynnwys Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr S4C yn y 
Datganiad Ariannol hwn. Mae colled S4C am y cyfnod yn £1.150m (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £0.680m). Ceir gwybodaeth bellach yn nodyn 17. 


10. Asedau sefydlog diriaethol 


Yr Awdurdod a S4C 

Cyfanswm 

Tir ac Adeiladau 

Rhyddfraint 

Prydles 

Offer a 
Chyfarpar 

Cost 

£000 

£000 

£000 

£000 

Ar 1 Ebrill 2017 

16,786 

9,165 

209 

7,412 

Ychwanegiadau 

433 

- 

- 

433 

Gwerthiannau 

(405) 

- 

- 

(405) 

Ar 31 Mawrth 2018 

16,814 

9,165 

209 

7,440 

Dibrisiant 

Ar 1 Ebrill 2017 

13,274 

6,383 

209 

6,682 

Cost am y flwyddyn 

455 

197 


258 

Gwerthiannau 

(405) 

- 

- 

(405) 

Ar 31 Mawrth 2018 

13,324 

6,580 

209 

6,535 

Gwerth llyfr net 

Ar 31 Mawrth 2018 

3,490 

2,585 

- 

905 

Ar 31 Mawrth 2017 

3,512 

2,782 

- 

730 


Tir ac adeiladau 

Pafiliwn S4C ar faes y Sioe Amaethyddol Frenhinol yn Llanelwedd yw’r eiddo dan brydles fer. 

Mae eiddo dan ryddfraint yn ymwneud a phencadlys S4C ym Mharc Ty Glas a Lambourne Crescent, Llanisien. Mae gwerth £1,791,257 o dir rhyddfraint 
wedi ei gynnwys o dan y pennawd tir ac adeiladau rhyddfraint. Nid yw hwn wedi ei ddibrisio. 

Asedau a ddibrisiwyd yn Hawn 

Ar 31 Mawrth 2018, mae asedau sefydlog yn cynnwys asedau a gostiodd £4.615m (ar 31 Mawrth 2017 - £5.097m) a ddibrisiwyd yn llawn ond a gai eu 
defnyddio o hyd. 

Mae’r Awdurdod wedi ystyried gwerth yr asedau sefydlog diriaethol heblaw am adeiladau heb eu hailbrisio. Mae'r Awdurdod yn fodlon nad yw cyfanswm 
gwerth yr asedau yma ar yr amser hwn yn sylweddol wahanol i’r cyfanswm a fynegwyd ar gyfer yr asedau yn y Datganiad Ariannol. 


11. Asedau anniriaethol 


Mae’r asedau anniriaethol isod yn cael eu dal yn y grwp masnachol o gwmn'iau. 
Mae cyfanswm asedau anniriaethol yn cynnwys: 

Cost 

Ar 1 Ebrill 2017 ac 31 Mawrth 2018 


Ffi hawliau 
£000 

661 


Amorteiddio 

Ar 1 Ebrill 2017 31 

Tal am y flwyddyn 66 

Cost lleihad mewn gwerth 564 

Ar 31 Mawrth 2018 661 


Gwerth llyfr net 
Ar 31 Mawrth 2018 

Ar 31 Mawrth 2017 630 


158 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


9. Loss attributable to S4C 


The Authority has adopted section 408 of the Companies Act 2006 and has not included S4C’s Consolidated Statement of Comprehensive Income 
in this Statement of Accounts. S4C’s loss for the period is £1.150m (period to 31 March 2017 - £0.680m). Further information is given in note 17. 


10. Tangible fixed assets 


The Authority and S4C Land and Buildings 



Total 

Freehold 

Short Leasehold 

Plant and 
Equipment 

Cost 

£000 

£000 

£000 

£000 

At 1 April 2017 

16,786 

9,165 

209 

7,412 

Additions 

433 

- 

- 

433 

Disposals 

(405) 

- 

- 

(405) 

At 31 March 2018 

16,814 

9,165 

209 

7,440 

Depreciation 

At 1 April 2017 

13,274 

6,383 

209 

6,682 

Charge for year 

455 

197 


258 

Disposals 

(405) 

- 

- 

(405) 

At 31 March 2018 

13,324 

6,580 

209 

6,535 

Net book amount 

At 31 March 2018 

3,490 

2,585 

- 

905 

At 31 March 2017 

3,512 

2,782 

- 

730 


Land and buildings 

The short leasehold building is S4C’s pavilion at the Royal Welsh Showground, Llanelwedd. 

Freehold property relates to S4C’s headquarters at Parc Ty Glas and Lambourne Crescent, Llanishen. Included in freehold land and buildings 
is freehold land of £1,791,257 which has not been depreciated. 

Fully depreciated assets 

At 31 March 2018, fixed assets include assets at a cost of £4.615m (at 31 March 2017 - £5.097m) which were fully depreciated but still in use. 

The Authority has considered the value of tangible fixed assets other than buildings without revaluing them. The Authority is satisfied that the aggregate 
value of those assets at the time was not significantly different than the aggregate amount at which they are stated in the Statement of Accounts. 


11. Intangible assets 


Rights fee 
£000 

661 


The intangible assets below are held in the commercial group of companies. 
Total intangible assets comprise: 

Cost 

At 1 April 2017 and 31 March 2018 


Amortisation 

At 1 April 2017 31 

Charge for the year 66 

Impairment charge 564 

At 31 March 2018 661 


Net book value 
At 31 March 2018 

At 31 March 2017 630 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


159 

















































12. Buddsoddiadau asedau sefydlog 


Mae’r buddsoddiadau asedau sefydlog isod yn cael eu dal yn y grwp masnachol o gwmni'au. 



Mae cyfanswm buddsoddiadau asedau sefydlog yn cynnwys: 

Cost 


Yr Awdurdod 
Buddsoddiadau 
mewn endidau 
heb restru 

£ 

S4C 

Buddsoddiadau 
mewn endidau 
heb restru 

£ 

Arl Ebrill 2017 


1,778,810 

3 

Ychwanegiadau 


182,228 

- 

Trosglwyddiad i buddsoddiadau cyd-fenter 


(25,000) 

- 

Ar 31 Mawrth 2018 


1,936,038 

3 

Lleihad mewn gwerth 

Arl Ebrill 2017 


694,511 

- 

Cost am y flwyddyn 


695,527 

- 

Ar 31 Mawrth 2018 


1,390,038 

- 

Gwerth llyfr net 

Ar 31 Mawrth 2018 


546,000 

3 

Ar 31 Mawrth 2017 

Fe wnaeth S4C Digital Media Limited ymrwymo i’r gyd-fenter ganlynol yn ystod 2015/16: 

1,084,299 

Canran a ddaliwyd 

3 

Gwlad 

Dosbarth y 

Gan y prif Gan yr 

Natur y 

ymgorffori 

cyfrandaliad 
a ddaliwyd 

ymgymeriad Awdurdod 

busnes 

Media Rocket Ltd Cymru a 

Lloegr 

Cyffredin 

50% 50% 

Cwmni 

buddsoddi 


Symudiadau mewn buddsoddiadau cyd-fenter yn 
ystod y flwyddyn: 

£000 


Arl Ebrill 2017 64 

Trosglwyddiad o buddsoddiadau mewn endidau heb restru 25 

Cyfran o elw'r cyd-fenter 3 

Ar 31 Mawrth 2018 92 


Lleihad mewn gwerth 


Arl Ebrill 2017 

Cost am y flwyddyn 125 

Ar 31 Mawrth 2018 125 


Gwerth llyfr net 

Ar 31 Mawrth 2018 (33) 

Ar 31 Mawrth 2017 64 


S4C Cyfranddaliadau 

mewn 

ymgymeriadau 

grwp 

£ 

Cost a gwerth llyfr net ar 1 Ebrill 2017 3 

Ychwanegiadau 

Cost a gwerth llyfr net ar 31 Mawrth 2018 3 


160 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


12. Fixed asset investments 


The fixed asset investments below are held in the commercial group of companies. 
Total fixed asset investments comprise: 


Cost 

At 1 April 2017 
Additions 

Transfers to investment in joint venture 

At 31 March 2018 


Authority 
Investments 
in unlisted 
entities 

£ 

1,778,810 

182,228 

(25,000) 

1,936,038 


S4C 

Investments 
in unlisted 
entities 

£ 

3 


3 


Impairment 

At 1 April 2017 
Charge for year 

At 31 March 2018 


694,511 

695,527 

1,390,038 


Net book value 

At 31 March 2018 546,000 3 

At 31 March 2017 1,084,299 3 

S4C Digital Media Limited entered into the following joint venture during 2015/16: 


Country of 
incorporation 

Media Rocket Ltd Wales and 

England 

Movements in joint venture investments in the year: 

£000 

At 1 April 2017 64 

Transfer from investments in listed entities 25 

Share of joint venture’s profit 3 


At 31 March 2018 92 

Impairment 

At 1 April 2017 

Charge for year 125 

At 31 March 2018 125 


Net book value 

At 31 March 2018 (33) 

At 31 March 2017 64 

S4C Shares 


in group 
undertakings 

£ 

Cost and net book value at 1 April 2017 3 

Additions 

Cost and net book value at 31 March 2018 3 


Proportion held 


Class of share 

By parent 

By the 

Nature of 

capital held 

undertaking 

Authority 

business 

Ordinary 

50% 

50% 

Investment 




company 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


161 


































Ar 31 Mawrth 2018, roedd yr Awdurdod yn dal 20% neu fwy o ecwiti'r canlynol: 


Canran a ddaliwyd 



Gwlad 

Dosbarth y 

Gan y prif 

Gan yr 

Natury 


ymgorffori 

cyfrandaliad 
a ddaliwyd 

ymgymeriad 

Awdurdod 

busnes 

S4C 

Masnachol 

Cyf 

Cymru a 
Lloegr 

Cyffredin 

100% 

100% 

Darparu 
gwasanaethau 
rheoli i is-gwmnlau 
masnachol 

S4C Digital 

Media Ltd 

Cymru a 
Lloegr 

Cyffredin 

- 

100% 

Cwmni 

buddsoddi 

S4C 

Rhyngwladol 

Cyf 

Cymru a 
Lloegr 

Cyffredin 

■. ‘4 ■ 

100% 

Gwerthu gofod 
hysbysebu a 
rhaglenni 

S4C2 Cyf 

Cymru a 
Lloegr 

Cyffredin 


100% 

Darlledu 
digidol a 
darparu 
gwasanaethau 
darlledu digidol 


Mae’r is-ymgymeriadau i gyd wedi eu cyfuno yn y Datganiad Ariannol. Maent i gyd yn is-ymgymeriadau yn rhinwedd cyfranddaliadau o 100%. 
Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon hawl mynediad llawn i ddatganiadau ariannol holl is- 
ymgymeriadau yr Awdurdod sydd mewn bodolaeth nawr neu a greir yn y dyfodol. 


13. Stoc 

Mae’r stoc rhaglenni heb eu darlledu a stoc arall fel a ganlyn: 

Awdurdod 

S4C 



Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/18 


Ar 31/03/17 


£000 

£000 

£000 


£000 

Rhaglenni ar ganol eu cynhyrchu 

10,446 

10,575 

10,446 


10,575 

Rhaglenni a orffennwyd ond eto i’w darlledu 

339 

30 

339 


30 


10,785 

10,605 

10,785 

_ 

10,605 

Cafodd £10.605m (2016/17 £12.165m) o stoc ei gydnabod fel cost yn y flwyddyn. 





14. Dyledwyr 

Symiau dyledwyr sy’n ddyledus o fewn blwyddyn 

Awdurdod 

S4C 



Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/18 


Ar 31/03/17 


£000 

£000 

£000 


£000 

Dyledwyr masnachol 

404 

394 

1,994 


2,331 

Benthyciadau i swyddogion 

4 

4 

4 


4 

Taliadau nawdd cymdeithasol a threthi eraill 

- 

5 

- 


5 

TAW 

1,124 

2,093 

1,119 


2,029 

Blaendaliadau ac incwm cronedig 

1,206 

803 

974 


723 


2,738 

3,299 

4,091 


5,092 

Mae dyledwyr masnachol S4C yn cynnwys swm o £1,882,468 (2016/17 - £2,300,715) sy’n ddyledus gan grwp cwmniau masnachol S4C. 


Mae’r benthyciadau i swyddogion o dan y Cynllun Beicio i’r Gwaith. 






Symiau dyledwyr sy’n ddyledus ar 61 mwy na blwyddyn 

Awdurdod 

S4C 



Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/18 


Ar 31/03/17 


£000 

£000 

£000 


£000 

Dyledwyr eraill 

300 

607 

288 


BjBj | 


300 

607 

288 

- 

Mae dyledwyr yr Awdurdod sy’n ddyledus ar 61 mwy na blwyddyn yn cynnwys benthyciadau a wnaed gan S4C Digital Media Limited. Mae 
dyledwyr S4C yn cynnwys blaendaliadau perthnasol i’r prosiect cyd-leoli. 


162 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


At 31 March 2018 the Authority held 20% or more of the equity of the following: 


Proportion held 



Country of 

Class of share 

By parent 

By the 

Nature of 


incorporation 

capital held 

undertaking 

Authority 

business 

S4C 

Wales and 

Ordinary 

100% 

100% 

Provision of 

Masnachol 

England 




management 

Cyf 





services to 
subsidiaries 

S4C Digital 

Wales and 

Ordinary 

- 

100% 

Investment 

Media Ltd 

England 




company 

S4C 

Wales and 

Ordinary 

_ 

100% 

Selling of 

Rhyngwladol 

England 




airtime and 

Cyf 





programmes 

S4C2 Cyf 

Wales and 

Ordinary 

- 

100% 

Digital 


England 




broadcasting 


and provision of 
digital broadcasting 
services 

Ail of the subsidiary undertakings have been consolidated in the Statement of Accounts. All are wholly owned subsidiary undertakings. 

The Secretary of State for Digital, Culture, Media and Sport has a full right of access to the financial statements of all the Authority’s subsidiary 
undertakings in existence now, or set up in the future. 


13. Stock 


Stock of untransmitted programmes and other stock comprise the following: Authority S4C 



At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/18 

At 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Programmes in course of production 

10,446 

10,575 

10,446 

10,575 

Programmes completed but not yet transmitted 

339 

30 

339 

30 


10,785 

10,605 

10,785 

10,605 


Stock recognised as an expense during the year was £10.605m (2016/17 £12.165m). 


14. Debtors 


Debtors due within one year Authority S4C 



At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/18 

At 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Trade debtors 

404 

394 

1,994 

2,331 

Loans to employees 

4 

4 

4 

4 

Social security and other taxes 

- 

5 

- 

5 

VAT 

1,124 

2,093 

1,119 

2,029 

Prepayments and accrued income 

1,206 

803 

974 

723 


2,738 

3,299 

4,091 

5,092 


Included within S4C’s trade debtors is £1,882,468 (2016/17 - £2,300,715) due from S4C's commercial group of companies. 
The loans to employees are under the Cycle to Work Scheme. 


Debtors due after more than one year Authority S4C 



At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/18 

At 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Other debtors 

300 

607 

288 

- 


300 

607 

288 

- 


Authority debtors due after more than one year include loans made by S4C Digital Media Limited. S4C debtors include prepayments made in 
relation to the co-location project. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


163 

































































15. Buddsoddiadau asedau cyfredol 


Mae’r buddsoddiadau asedau cyfredol yn cynnwys buddsoddiadau cynhyrchu a digidoi a gedwir yn y grwp masnachol o gwmniau. 

Awdurdod S4C 

Ar 31/03/17 Ar 31/03/18 Ar 31/03/17 
£000 £000 £000 

769 
769 


Ar 31/03/18 
£000 

Buddsoddiad mewn rhaglenni - hawliau dosbarthu 101 

101 


Gwnaeth yr Awdurdod flaendaliadau o £dim (2016/17 - £66,000) ar gytundebau cyd-gynhyrchu yn ystod y cyfnod. Adferodd yr Awdurdod 
£176,084 (2016/17 - £163,476) o’r buddsoddiad yn ystod y cyfnod. Dilewyd £492,429 (2016/17 - £327,113) o flaendaliadau yn ystod y cyfnod. 


Cronfa fuddsoddi: Awdurdod S4C 



Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Ar 1 Ebrill 

15,020 

16,522 

- 

* 

Arian parod a dynnwyd 

- 

(4,000) 

- 

- 

Incwm o fuddsoddiad 

- 

632 

- 

| 

Newid yn werth marchnadol y buddsoddiad 

(108) 

1,961 

- 

- 

Costau rheoli 

(88) 

(95) 

- 

-* 

Ar 31 Mawrth 

14,824 

15,020 

- 

- 


Mae’r buddsoddiad yn bortffolio o ecwiti, bondi'au, arian ac asedau eraill dan reolaeth Sarasin & Partners LLP ar ran yr Awdurdod. 


16. Credydwyr 


Awdurdod S4C 


Symiau credydwyr sy'n ddyledus o fewn blwyddyn 

Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Credydwyr masnachol 

541 

936 

536 

822 

Credydwyr rhaglenni 

262 

1,423 

262 

1,423 

Credydwyr eraill 

412 

255 

186 

- 

Symiau cronedig 

6,503 

6,343 

6,152 

6,236 


7,718 

8,957 

7,136 

8,481 

Symiau credydwyr sy'n ddyledus o fewn blwyddyn ar 61 mwy na blwyddyn 






Awdurdod 

S4C 


Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Blaendal Cymorth Grant 

548 

- 

548 

- 


548 

- 

548 

- 


164 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


15. Current asset investments 


Current asset investments comprise of production and digital investments held in the commercial group of companies. 

Authority S4C 

At 31/03/17 At 31/03/18 At 31/03/17 
£000 £000 £000 

769 
769 

The Authority made advances of £nil (2016/17 - £66,000) on co-production agreements during the period. The Authority recovered £176,084 
(2016/17 - £163,476) of the investment in the period. £492,429 (2016/17 - £327,113) of advances were written off during the period. 


At 31/03/18 
£000 

Investment in programmes - distribution rights 101 

101 


Investment fund: Authority S4C 



At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/18 

At 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

At 1 April 

15,020 

16,522 

- 

- 

Cash withdrawn 

- 

(4,000) 

- 

- 

Income from investment 

- 

632 

- 

- 

Change in market value of investment 

(108) 

1,961 

- 

- 

Management charges 

(88) 

(95) 

- 

- 

At 31 March 

14,824 

15,020 

- 

- 


The investment comprises a portfolio of equities, bonds, cash and other assets managed on behalf of the Authority by Sarasin & Partners LLP. 


16. Creditors 


Authority 


S4C 


Creditors due within one year 

At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/18 

At 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Trade creditors 

541 

936 

536 

822 

Programme creditors 

262 

1,423 

262 

1,423 

Other creditors 

412 

255 

186 

- 

Accruals 

6,503 

6,343 

6,152 

6,236 


7,718 

8,957 

7,136 

8,481 

Creditors due after more than one year 






Authority 

S4C 


At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/18 

At 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Advance Grant in Aid 

548 

- 

548 

- 


548 

- 

548 

- 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


165 















































































17. Cronfeydd 


Cronfeydd wrth gefn yr Awdurdod a ddangosir isod yw’r cronfeydd wrth gefn ar gyfer S4C, y Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus, a chronfeydd 
wrth gefn y cwmn'iau masnachol, y Gronfa Gyffredinol. Mae’r cronfeydd wrth gefn eraill yn cynnwys dyledwyr, buddsoddiadau, arian parod 
llai credydwyr. Caiff cronfeydd wrth gefn y Gronfa Gyffredinol eu defnyddio ar gyfer buddsoddiadau a phrosiectau i wella gweithgareddau 
gwasanaeth cyhoeddus S4C, wrth geisio adenillion masnachol hefyd. Caiff unrhyw adenillion masnachol eu talu fel difidendau i S4C i’w defnyddio 
yn ei wasanaethau cyhoeddus. 


Cronfeydd Awdurdod 


Asedau 

Sefydlog 

£000 

Ar 1 Ebrill 2017 3,512 

Gweddill y Gronfa Gyffredinol am y cyfnod 

Trosglwyddiad Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled (23) 

Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

Ar 31 Mawrth 2018 3,489 


Cronfa’r Gwasanaeth 
-Cyhoeddus- 


Stoc 

Eraill 

Cronfa 

Gyffredinol 

Cyfanswm 

£000 

£000 

£000 

£000 

10,605 

2,234 

21,985 

38,336 

- 

- 

(3,815) 

(3,815) 

180 

(1,307) 

- 

(1,150) 

- 

1,370 

(1,370) 

- 

10,785 

2,297 

16,800 

33,371 


Cronfeydd S4C 

Dangosir cronfeydd wrth gefn y Gronfa Gwasanaeth Cyhoeddus ar 31 Mawrth 2018 ar wahan isod: 

Cronfa’r Gwasanaeth 
-Cyhoeddus- 



Asedau 

Sefydlog 

Stoc 

Eraill 

Cronfa 

Gyffredinol 

Cyfanswm 


£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

Arl Ebrill 2017 

3,512 

10,605 

2,234 

- 

16,351 

Gweddill y Gronfa Gyffredinol am y cyfnod 

- 

- 

- 

1,370 

1,370 

Trosglwyddiad Cronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus i’r cyfrif elw a cholled 

(23) 

180 

(1,307) 


(1,150) 

Trosglwyddiad i Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus 

- 

- 

1,370 

(1,370) 

- 

Ar 31 Mawrth 2018 

3,489 

10,785 

2,297 

- 

16,571 


Trosglwyddwyd cyfanswm o £0.220m i’r Gronfa'r Gwasanaeth Cyhoeddus o’r Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr yn y cyfnod a derfynodd 31 
Mawrth 2018 (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £1.169m). Mae hyn yn cynnwys trosglwyddiad o’r Gronfa Gyffredinol o £1.370m (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - 
£1.849m), trosglwyddiad o Gronfa’r Gwasanaeth Cyhoeddus o £1.150m (cyfnod i 31 Mawrth 2017 - £0.680m) fel y dangosir uchod. 


18. Ymrwymiadau prydlesi gweithredol 


Mae taliadau prydles lleiaf yr Awdurdod yn y dyfodol o dan brydlesi gweithredu fel a ganlyn: 


Tir ac Adeiladau 
Llai nag un flwyddyn 

Hwyrach nag un flwyddyn, ddim yn hwyrach na phum mlynedd 
Hwyrach na phum mlynedd 


Ar 31/03/18 

£000 

94 

493 

2,430 

3,017 


Ar 31/03/17 

£000 

22 

14 


36 


0 fewn ymrwymiadau prydlesi gweithredol ar 31 Mawrth 2018 mae taliadau rhent ar gyfer pencadlys newydd S4C, Canolfan S4C Yr Egin. 


19. Ymrwymiadau cyfalafol - yr Awdurdod ac S4C 


Nid oedd gan yr Awdurdod ac S4C unrhyw ymrwymiadau cyfalafol ar 31 Mawrth 2018 nac ar 31 Mawrth 2017. 


20. Ymrwymiadau rhaglenni - yr Awdurdod ac S4C 


Ar 31 Mawrth, yr oedd yr Awdurdod ac S4C wedi ymrwymo’n gytundebol i wario’r symiau a ganlyn ar raglenni: 

Ar 31/03/18 Ar 31/03/17 
£000 £000 

Ymrwymiadau rhaglenni 12,391 16,076 


166 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


17. Reserves 


The Authority reserves shown below are the reserves for both S4C, the Public Service Fund, and the commercial companies reserves, the General 
Fund. Other reserves include debtors, investments, cash less creditors. The General Fund reserves are used for investments and projects to 
enhance S4C's public service activities whilst also seeking a commercial return. Any commercial returns are paid as dividends to S4C for use 
in its public services. 


Authority reserves 


Fixed 

Assets 

£000 

At 1 April 2017 3,512 

General Fund surplus for the period 

Public Service Fund transfer to profit and loss account (23) 

Transfer to Public Service Fund 

At 31 March 2018 3,489 


Public Service 
-Fund- 


Stock 

Other 

General 

Fund 

Total 

£000 

£000 

£000 

£000 

10,605 

2,234 

21,985 

38,336 

| 

- 

(3,815) 

(3,815) 

180 

(1,307) 

- 

(1,150) 

- 

1,370 

(1,370) 

- 

10,785 

2,297 

16,800 

33,371 


S4C reserves 

The Public Service Fund reserves at 31 March 2018 are shown separately below: 


Public Service 



Fixed 

Assets 

Stock 

Other 

General 

Fund 

Total 


£000 

£000 

£000 

£000 

£000 

At 1 April 2017 

3,512 

10,605 

2,234 

- 

16,351 

General Fund surplus for the period 

- 

- 

1 

1,370 

1,370 

Public Service Fund transfer to profit and loss account 

(23) 

180 

(1,307) 

- 

(1,150) 

Transfer to Public Service Fund 

- 

- 

1,370 

(1,370) 

- 

At 31 March 2018 

3,489 

10,785 

2,297 

- 

16,571 


In total £0.220m has been transferred from the Consolidated Statement of Comprehensive Income to the Public Service Fund in the period ending 
31 March 2018 (period to 31 March 2017 - £1.169m). This comprises the £1.370m (period to 31 March 2017 - £1.849m) transfer from the General Fund, 
the £1.150m (period to 31 March 2017 - £0.680m) Public Service Fund transfer set out above. 


18. Operating lease commitments 


The Authority’s future minimum lease payments under operating leases are as follows: 


Land and Buildings 

Not later than one year 

Later than one year not later than five years 

Later than five years 


At 31/03/18 

At 31/03/17 

£000 

£000 

94 

22 

493 

14 

2,430 

- 

3,017 

36 


Included in operating lease commitments as at 31 March 2018 are rent payments relating to S4C's headquarters, Canolfan S4C Yr Egin. 


19. Capital commitments - Authority and S4C 


The Authority and S4C had no capital commitments at either 31 March 2018 or 31 March 2017. 


20. Programme commitments - Authority and S4C 


At 31 March, the Authority and S4C had the following contractual commitments for expenditure on programmes: 

At 31/03/18 At 31/03/17 
£000 £000 

Programme commitments 12,391 16,076 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


167 











































































21. Offerynnau ariannol 


Awdurdod S4C 



Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Asedau ariannol 

24,118 

27,122 

7,599 

7,958 

Asedau ariannol 

24,118 

27,122 

7,599 

7,958 

Rhwymedigaethau ariannol 

(7,719) 

(8,957) 

(7,137) 

(8,481) 

Rhwymedigaethau ariannol 

(7,719) 

(8,957) 

(7,137) 

(8,481) 


Mae asedau ariannol yn cynnwys arian yn y banc ac mewn Haw, cronfeydd buddsoddi, dyledwyr masnach, symiau sy’n ddyledus gan 
ymgymeriadau grwp a dyledwyr erailll. 

Mae rhwymedigaethau ariannol yn cynnwys credydwyr masnach, symiau sy'n ddyledus i ymgymeriadau grwp, croniadau ac incwm gohiriedig. 


122. Dadansoddiad o’r newidiadau mewn cronfeydd net 


Ar 01/04/17 

Llifarian 

Arian parod 
heb eu 
gwireddu 

Ar 31/03/18 


£000 

£000 

£000 

£000 

Arian mewn llaw ac yn y banc 

11,703 

(2,817) 

- 

8,886 

Adnoddau parod eraill 

15,020 

- 

(196) 

14,824 


26,723 

(2,817) 

(196) 

23,710 


168 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


21. Financial instruments 


Authority S4C 



At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/18 

At 31/03/17 


£000 

£000 

£000 

£000 

Financial assets 

24,118 

27,122 

7,599 

7,958 

Financial assets 

24,118 

27,122 

7,599 

7,958 

Financial liabilities 

(7,719) 

(8,957) 

(7,137) 

(8,481) 

Financial liabilities 

(7,719) 

(8,957) 

(7,137) 

(8,481) 


Financial assets comprise cash, investment funds, trade debtors, amounts owed by group undertakings and other debtors. 
Financial liabilities comprise trade creditors, amounts owed to group undertakings, accruals and deferred income. 


22. Analysis of changes in net funds 


At 01/04/17 

Cashflow 

Unrealised 

cash 

At 31/03/18 


£000 

£000 

£000 

£000 

Cash in hand and at bank 

11,703 

(2,817) 

- 

8,886 

Other liquid resources 

15,020 

- 

(196) 

14,824 


26,723 

(2,817) 

(196) 

23,710 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


169 




















































23. Cynllun pensiwn 


Cynllun cyfraniadau diffiniedig 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig er budd gweithwyr. 

Mae cynllun cyfraniadau wedi'u diffinio yn gynllun pensiwn lie mae’r Awdurdod yn talu cyfraniadau penodedig i mewn i endid ar wahan. Ar 61 talu’r 
cyfraniadau, nid yw S4C dan ragor o rwymedigaethau talu. 

Pan fydd y cyfraniadau’n daladwy, fe'u cydnabyddir yn gost yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr. Mae'r symiau nas talwyd i’w gweld yn 
groniadau, ar ffurf rhwymedigaeth, yn y Mantolen. 

Mae asedau’r cynllun yn cael eu gweinyddu gan ymddiriedolwyr mewn cronfeydd unigol sy’n annibynnol o rai'r Awdurdod. Cafwyd tal pensiwn o 
£947,804 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018 (blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 - £1,050,705). 

Cynllun budd diffiniedig 

Mae’r Awdurdod yn gweithredu cynllun budd diffiniedig, sydd yn rhan o Gynllun Pensiwn Staff Ofcom (CTA gynt). Ar 31 Mai 2011, caewyd y cynllun 
budd diffiniedig i groniad yn y dyfodol. Trosglwyddwyd yr holl aelodau gweithredol i’r cynllun cyfraniadau diffiniedig. Mae asedau’r cynllun 
yn cael eu gweinyddu gan ymddiriedolwyr mewn cronfa sy’n annibynnol o rai’r Awdurdod. 

Mae cynllun buddion wedi'u diffinio wedi nodi’r buddion pensiwn y bydd y gweithiwr yn eu cael pan fydd yn ymddeol. Mae’r buddion pensiwn hyn 
yn ddibynnol ar sawl elfen fel rheol. Bydd yr elfennau hyn yn cynnwys oedran, hyd gwasanaeth, a chydnabyddiaeth ariannol, ond nid dim ond y 
rhain o reidrwydd. Ystyr cynllun buddion wedi’u diffinio yw cynllun pensiwn nad yw’n gynllun cyfraniadau wedi’u diffinio. 

Defnyddir y dull rhagamcanu unedau i gyfrifo’r rhwymedigaeth buddion wedi'u diffinio. Mae’r Awdurdod yn talu am wasanaeth actiwariaid 
annibynnol i gyfrifo’r rhwymedigaeth bob blwyddyn. Pennir y gwerth presennol drwy ddisgowntio’r hyn a amcangyfrifwyd ynghylch taliadau’r 
dyfodol. Gwneir hyn drwy ddefnyddio’r arenillion yn y farchnad ar gyfer bondiau corfforaethol o safon y maent yn rhai sterling ac y mae eu cyfnod 
yn lied debyg i’r cyfnod amcangyfrif ar gyfer taliadau’r dyfodol (‘y gyfradd ddisgowntio’). 

Mesurir gwerth teg asedau’r cynlluniau yn unol a hierarchaeth gwerth teg FRS 102 ac yn unol a pholisi’r cwmni ynghylch asedau tebyg sydd 
ganddo. Mae hyn yn cynnwys defnyddio technegau prisio priodol. 

Dan incwm cynhwysfawr arall y credydir/debydir yr enillion a’r colledion actiwaraidd a ddeillia o addasiadau ar sail profiad ac o newid tybiaethau 
actiwaraidd. Mae’r symiau hyn ynghyd a'r adenillion ar asedau ’eiddo parod’, ar 61 tynnu’r symiau a gynhwysir yn y Hog net, yn cael eu datgelu dan 
‘Ailfesur y rhwymedigaeth buddion wedi’u diffinio (net)’. 

Mae’r pensiwn net sydd dros ben yn cael ei gydnabod fel naill ai gall yr asedau gael eu hadennill gan y cynllun neu gall arwain at gyfraniadau is yn 
y dyfodol. Mewn achos pan nad yw’r amodau hyn yn bodoii nid yw’r cyfanswm net sydd dros ben yn cael ei gynnwys ar y Fantolen fel sydd ar 31 
Mawrth 2018 a 31 Mawrth 2017. 

Seilir costau a rhwymedigaethau’r cynllun ar brisiad actiwaraidd. Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd Hawn diweddaraf ar 31 Mawrth 2015 gan actwari 


annibynnol cymwys. 

Y prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actwari oedd: 

Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/16 

Chwyddiant 

3.3% 

3.3% 

3.1% 

Cyfradd disgownt rhwymedigaethau’r cynllun 

2.7% 

2.5% 

3.5% 

Cyfradd cynnydd mewn pensiynau cysylltiedig yn llawn a'r mynegai pris manwerthu 

3.3% 

3.3% 

3.1% 

Cyfradd cynnydd mewn pensiynau sydd a mynegai pris cyfyng 

3.1% 

3.1% 

3.0% 


Ar sail y rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd ar gyfer disgwyliadau einioes, disgwylir i bensiynwr gyrywaidd sydd yn awr yn 60 fyw am 28.5 blwyddyn 
bellach (2016/17 - 28.4 blwyddyn). Darparir Iwfans ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol parthed disgwyliadau einioes. 


170 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


23. Pension scheme 


Defined contribution scheme 

The Authority operates a defined contribution pension scheme for the benefit of employees. 

A defined contribution plan is a pension plan under which the Authority pays fixed contributions into a separate entity. Once the contributions 
have been paid S4C has no further payment obligations. 

The contributions are recognised as an expense in the Statement of Comprehensive Income when they fall due. Amounts not paid are shown in 
accruals as a liability in the Balance Sheet. 

The assets of the scheme are administered by trustees in individual funds independent of those of the Authority. The pension charge for the year 
ended 31 March 2018 amounted to £947,804 (year to 31 March 2017 - £1,050,705). 

Defined benefit scheme 

The Authority operates a defined benefit scheme, which is part of the Ofcom (former ITC) Staff Pension plan. On 31 May 2011 the defined benefit 
scheme was closed to future accrual. AH active members have been transferred into the defined contribution scheme. The assets of the scheme are 
administered by trustees in a fund independent from those of the Authority. 

A defined benefit plan defines the pension benefit that the employee will receive on retirement, usually dependent upon several factors including 
but not limited to age, length of service and remuneration. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. 

The defined benefit obligation is calculated using the projected unit credit method. The Authority engages independent actuaries to calculate the 
obligation annually. The present value is determined by discounting the estimated future payments using market yields on high quality corporate 
bonds that are denominated in sterling and that have terms approximating to the estimated period of the future payments (’discounted rate’). 

The fair value of plan assets is measured in accordance with the FRS 102 fair value hierarchy and in accordance with the company’s policy for 
similarly held assets. This includes the use of appropriate valuation techniques. 

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other 
comprehensive income. These amounts together with the return on place assets, less amounts included in net interest, are disclosed as 
‘Remeasurement of net defined benefit liability’. 

Net pension surpluses are recognised to the effect that either assests can be recovered from the scheme, or lead to lower contributions in the 
future. Where these conditions are not met, the net surplus is not included on the Balance Sheet as is the case at 31 March 2018 and 31 March 2017. 

Costs and liabilities of the scheme are based on actuarial valuations. The latest full actuarial valuation was carried out at 31 March 2015, by a 


qualified independent actuary. 

The main assumptions used by the actuary were: 

At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/16 

Price inflation 

3.3% 

3.3% 

3.1% 

Discount rate for scheme liabilities 

2.7% 

2.5% 

3.5% 

Rate of increase in fully RPI-linked pensions 

3.3% 

3.3% 

3.1% 

Rate of increase in pensions with limited price indexation 

3.1% 

3.1% 

3.0% 


On the basis of the assumptions used for life expectancy, a male pensioner currently aged 60 would be expected to live for a further 28.5 years 
(2016/17 - 28.4 years). Allowance is made for future improvements in life expectancy. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


171 












Mae’r swm sy’n gynwysedig yn y fantolen yn tarddu o oblygiadau’r Awdurdod i’r cynllun fel a ganlyn: 



Ar 31/03/18 
Gwerth 

Ar 31/03/17 
Gwerth 

Ar 31/03/16 
Gwerth 


£ 

£ 

£ 

Ecwiti 

4,700,000 

4,600,000 

3,200,000 

Bondi'au Llywodraeth 

- 

- 

- 

Blwydd-daliadau yswiriedig 

14,600,000 

15,200,000 

13,200,000 

Arian 

500,000 

500,000 

1,400,000 

Cronfa Buy-out aware 

32,400,000 

31,800,000 

22,800,000 


Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/16 


£ 

£ 

£ 

Cyfanswm gwerth marchnadoi yr asedau 

52,200,000 

52,100,000 

40,600,000 

Gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun 

(38,900,000) 

(40,500,000) 

(32,600,000) 

Ased pensiwn net 

13,300,000 

11,600,000 

8,000,000 

Ased pensiwn heb ei gydnabod 

(13,300,000) 

(11,600,000) 

(8,000,000) 

Sefyllfa mantolen net 

- 

- 

- 

Yn unol ag FRS 102, dangosir y cynllun ar y fantolen ar 31 Mawrth 2018 fel ased net o £dim (ar 31 Mawrth 2017 - £dim). 


Mae’r symiau a gydnabuwyd yn y datganiad incwm fel y canlynol: 





Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 



£ 

£ 


Cost gwasanaeth presennol 

Enillion disgwyliedig ar asedau’r cynllun pensiwn 

(1,300,000) 

(1,400,000) 


Costau rheolwyr 

100,000 

100,000 


Costau rhedeg 

100,000 

100,000 


Llog ar rwymedigaethau’r cynllun pensiwn 

1,000,000 

1,100,000 


Cyfanswm costau gweithredol 

(100,000) 

(100,000) 


Cynhwysir y symiau a godwyd neu a gredydwyd yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr yn yr incwm a thaliadau gweithredol ac o fewn llog taladwy. 

Mae newidiadau i werth presennol oblygiadau’r budd diffiniedig fel y canlynol: 





Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 



£ 

£ 


Oblygiadau agoriadol y budd diffiniedig 

40,500,000 

32,600,000 


Llog ar rhwymedigaethau’r cynllun pensiwn 

1,000,000 

1,100,000 


Buddion a dalwyd 

(1,300,000) 

(800,000) 


(Enillion)/colledion actiwaraidd ar rwymedigaethau 

(1,300,000) 

7,600,000 


Oblygiadau terfynol y budd diffiniedig 

38,900,000 

40,500,000 


Mae newidiadau i werth farchnad asedau’r cynllun fel y canlynol: 





Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 



£ 

£ 


Gwerth farchnad asedau’r cynllun ar ddechrau’r cyfnod 

52,100,000 

40,600,000 


Enillion disgwyliedig asedau’r cynllun 

1,300,000 

1,400,000 


Cyfraniadau'r cyflogwr 

800,000 

800,000 


Costau rhedeg 

(100,000) 

(100,000) 


Costau rheolwyr buddsoddiad 

(100,000) 

(100,000) 


Buddion a dalwyd 

(1,300,000) 

(800,000) 


(Colledion)/enillion actiwaraidd ar asedau 

(500,000) 

10,300,000 


Gwerth farchnad asedau’r cynllun ar ddiwedd y cyfnod 

52,200,000 

52,100,000 



172 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


The amount included in the balance sheet arising from the Authority’s obligations in respect of the plan is as follows: 



At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/16 


Value 

Value 

Value 


£ 

£ 

£ 

Equities 

4,700,000 

4,600,000 

3,200,000 

Government bonds 

- 

- 

- 

Insured annuities 

14,600,000 

15,200,000 

13,200,000 

Cash 

500,000 

500,000 

1,400,000 

Buy-out aware fund 

32,400,000 

31,800,000 

22,800,000 


At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/16 


£ 

£ 

£ 

Total market value of assets 

52,200,000 

52,100,000 

40,600,000 

Present value of scheme liabilities 

(38,900,000) 

(40,500,000) 

(32,600,000) 

Net pension asset 

13,300,000 

11,600,000 

8,000,000 

Pension asset not recognised 

(13,300,000) 

(11,600,000) 

(8,000,000) 

Net balance sheet position 

- 

- 

- 

Under FRS 102, the scheme is represented on the balance sheet at 31 March 2018 as a net asset of £nil (at 31 March 2017 - £nil). 

The amounts recognised in the income statement are as follows: 

At 31/03/18 At 31/03/17 

£ £ 

Current service cost 


Expected return on pension scheme assets 

(1,300,000) 

(1,400,000) 


Management expenses 

100,000 

100,000 


Running costs 

100,000 

100,000 


Interest on pension scheme liabilities 

1,000,000 

1,100,000 


Total operating charges 

(100,000) 

(100,000) 



The amounts charged or credited to the Statement of Comprehensive Income were included in the operating income and charges and 
within interest payable. 


Changes in the present value of the defined benefit obligation are as follows: 



At 31/03/18 

At 31/03/17 


£ 

£ 

Opening defined benefit obligations 

40,500,000 

32,600,000 

Interest on pension scheme liabilities 

1,000,000 

1,100,000 

Benefits paid 

(1,300,000) 

(800,000) 

Actuarial (gain)/loss on liabilities 

(1,300,000) 

7,600,000 

Closing defined benefit obligations 

38,900,000 

40,500,000 

Changes in the market value of the scheme assets are as follows: 


At 31/03/18 

At 31/03/17 


£ 

£ 

Market value of scheme assets at start of period 

52,100,000 

40,600,000 

Expected return on scheme assets 

1,300,000 

1,400,000 

Contributions by employer 

800,000 

800,000 

Running costs 

(100,000) 

(100,000) 

Investment management charges 

(100,000) 

(100,000) 

Benefits paid 

(1,300,000) 

(800,000) 

Actuarial (loss)/gain on assets 

(500,000) 

10,300,000 

Market value of scheme assets at end of period 

52,200,000 

52,100,000 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


173 












































Prif gategorlau buddsoddiadau asedau’r cynllun, fel % o gyfanswm asedau’r cynllun: 

Ar 31/03/18 Ar 31/03/17 

Ecwiti 9% 9% 

Cronfa Buy out aware 62% 61% 

Arian 1% 1% 

Blwydd-daliadau yswiriedig 28% 29% 


Gwir enillion asedau’r cynllun: 


Enillion disgwyliedig asedau'r cynllun 
(Colledion)/enillion actiwaraidd ar asedau 
Gwir enillion ar asedau'r cynllun 


2017/18 

£ 

1,300,000 

(500,000) 

800,000 


2016/17 

£ 

I, 400,000 
10,300,000 

II, 700,000 


Enillion o £0.8m (blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 - enillion o £2.7m) yw’r cyfanswm a gydnabuwyd yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr Arall 
ar gyfer y cyfnod a derfynodd 31 Mawrth 2018. 

Enillion o £1.7m (blwyddyn i 31 Mawrth 2017 elw - £0.9m) yw’r swm cronedig gydnabuwyd yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr Arall 
ar 31 Mawrth 2018. 


Dadansoddiad hanesyddol gwerthoedd asedau, rhwymedigaethau’r cynllun a chyfanswm gweddill y cynllun: 



Ar 31/03/18 

Ar 31/03/17 

Ar 31/03/16 

Ar 31/03/15 

Ar 31/12/13 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Gwerth farchnad asedau’r cynllun 

52,200,000 

52,100,000 

40,600,000 

40,800,000 

33,700,000 

Rhwymedigaethau’r cynllun 

(38,900,000) 

(40,500,000) 

(32,600,000) 

(34,800,000) 

(29,900,000) 

Gweddill yn y cynllun 

13,300,000 

11,600,000 

8 ,000,000 

6,000,000 

3,800,000 


24. Rhwymedigaethau amodol - yr Awdurdod ac S4C 


Ar 31 Mawrth 2018, nid oedd rhwymedigaethau amodol (ar 31 Mawrth 2017 - £dim). 


25. Trafodion part'i'on cysylltiol 


Yr is-gwmniau masnachol sy’n eiddo'n llwyr, aelodau’r Awdurdod ac aelodau’r Tim Rheoli yw partion cysylltiedig S4C. 

Mae cydnabyddiaeth yr Awdurdod a’r Tim Rheoli yn cael ei ddatgelu yn nodyn 6. 

Nid oes unrhyw drafodion parti cysylltiedig wedi ei gytuno arni yn ystod 2017/18 gan aelodau’r Awdurdod na’r Tim Rheoli. 

Mae holl trafodion a balansau is-gwmniau masnachol S4C wedi eu dileu yn y broses gyfuno. Mae S4C wedi manteisio ar yr eithriad o ddatgelu 
unrhyw drafodion gydag unrhyw gwmni grwp arall o dan Safonau Adrodd Ariannol 102. 

Diffinir personel rheoli allweddol fel Aelodau’r Tim Rheoli. 


174 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 


The major categories of investments of plan assets, as a % of total plan assets: 


Equities 

Buy-out aware fund 
Cash 

Insured Annuities 


At 31/03/18 

9% 

62% 

1 % 

28% 


At 31/03/17 

9% 

61% 

1 % 

29% 


Actual return on scheme assets: 

2017/18 2016/17 

£ £ 

Expected return on scheme assets 1,300,000 1,400,000 

Actuarial (loss)/gain on assets (500,000) 10,300,000 

Actual gain on scheme assets 800,000 11,700,000 


The amount recognised in the Statement of Other Comprehensive Income for the year ended 31 March 2018 is a gain of £0.8m 
(year to 31 March 2017 gain - £2.7m). 

The cumulative amount recognised within the Statement of Other Comprehensive Income as at 31 March 2018 is a gain of £1.7m. 
(year to 31 March 2017 gain - £0.9m). 


Historical analysis of asset values, scheme liabilities and overall surplus: 



At 31/03/18 

At 31/03/17 

At 31/03/16 

At 31/03/15 

At 31/12/13 


£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

Market value of scheme assets 

52,200,000 

52,100,000 

40,600,000 

40,800,000 

33,700,000 

Scheme liabilities 

(38,900,000) 

(40,500,000) 

(32,600,000) 

(34,800,000) 

(29,900,000) 

Surplus in scheme 

13,300,000 

11,600,000 

8 ,000,000 

6,000,000 

3,800,000 


24. Contingent liabilities - Authority and S4C 


At 31 March 2018, there were no contingent liabilities (at 31 March 2017 - £nil). 


25. Related party transactions 


S4C’s related parties are its wholly owned commercial subsidiaries, Authority members and members of the Management Team. 

Remuneration of Authority and Management Team members is disclosed in note 6. 

No material related party transactions have been entered into during 2017/18 by members of the Authority or Management Team. 

All transactions and balances with S4C’s wholly owned subsidiaries have been eliminated upon consolidation. S4C has taken advantage of the 
exemption under Financial Reporting Standard 102 from disclosing transactions with other group companies. 

Key management personnel are defined as the Management Team. 


Annual Report and Statement of Accounts for the 12 month period to 31 March 2018 


175 











































Sut i wylio S4C 


How to watch S4C 


Mae gwasanaeth S4C ar gael ar ystod eang 
o Iwyfannau a dyfeisiau Teledu ac Arlein. 

Ar deledu yng Nghymru: 

Freeview 4 

Sky 104 (gan gynnwys FID) 

Freesat 104 (gan gynnwys FID) 

Virgin TV 166 

Yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon: 

Sky 134 (gan gynnwys FiD) 

Freesat 120 (gan gynnwys FiD) 

Virgin TV 166 

Arlein ar draws y DU 

S4C Clic s4c. cymru 

BBC iPlayer bbc.co.uk/tv/s4c 


Cysylltu gydag S4C... 

Mae S4C wastad yn falch i glywed barn ein gwylwyr. 

Os ydych yn dymuno cyflwyno eich barn am ein rhaglenni 
neu os ydych eisiau gwybodaeth bellach, fe fyddem yn 
falch i glywed gennych. 

Fe allwch gysylltu ag S4C yng Nghaerdydd neu Gaernarfon, 
dros y ffon, drwy ebost, twitter, facebook neu drwy lythyr. 

Gwefan 

s4c.cymru 

Ebost 

s4c@s4c.cymru 

Gwifren 

0370 600 4141 

Swyddfa Caerdydd 

S4C Parc Ty Glas 
Llanisien 
Caerdydd 
CF14 5DU 

Swyddfa Caernarfon 

S4C Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 1TH 


S4C’s service is available on Television and 
Online across a wide range of platforms and devices. 

On television In Wales: 

Freeview 4 

Sky 104 (including FID) 

Freesat 104 (including FiD) 

Virgin TV 166 

In England, Scotland and Northern Ireland: 

Sky 134 (including HD) 

Freesat 120 (including HD) 

Virgin TV 166 

Online across the UK 

S4C Clic s4c.cymru 

BBC iPlayer bbc.co.uk/tv/s4c 


Contact S4C... 

S4C is always pleased to hear our viewers’ opinions. 

If you want to share your opinion about our programmes or if 
you want further information, we’d be happy to hear from you. 

You can contact S4C in Cardiff or Caernarfon, by phone, email, 
twitter, facebook or by letter. 

Website 

s4c.cymru 

Email 

s4c@s4c.cymru 

Gwifren 

0370 600 4141 

Cardiff office 

S4C Parc Ty Glas 
Llanishen 
Cardiff 
CF14 5DU 

Caernarfon office 

S4C Doc Fictoria 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 1TH 


o O O I o 

S4C S4C S4Cymru S4Cymru S4C 


Dylunwyd gan / Designed by 
girlandboystudio.co.uk 


176 


Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol ar gyfer y cyfnod 12 mis hyd at 31 Mawrth 2018 

























































